MAMA NA MALEZI 
YA MTOTO 

KATIKA UTAMADUNI WA KIISLAMU 












MAMA NA MALEZI YA MTOTO 


KATIKA UTAMADUNI WA KIISLAMU 


© Kimechapwa Na Erkam Publications 2019 / 1440 H 


MAMA NA MALEZI YA MTOTO 

KATIKA UTAMADUNI WA KIISLAMU 


Jina La Asili: 
Mtunzi: 

Mratibu: 

Mshauri Tiba: 

Masuala Ya Dini: 


Msimamizi Mkuu: 

Mfasiri: 
Mpangiliaji: 
Mchapishaji: 
Anuani: 

Mawasiliano : 
ISBN: 
Kimeandaliwa Na: 


Tel: 
Fax: 
Barua Pepe: 
Tovuti: 
Language: 


islam Kiilturunde Annelik ve Bebek Bakimi 
Neslihan Nur Tiirk 

(Mtaalamu wa Elimu Na Malezi ya watoto) 

Yrd. Do(;. Dr. Faruk Kanger 
(Eltmu Ya Dini) 

Yrd. Do(;. Dr. Firat Erdogan 
(Daktari Wa Watoto) 

Lokman Helvaci 
(Mwanathiolojia) 

Abdurrahman Bulut 

Mustafa Dirier 

(Mwenyekiti wa Rehema Eriendship And Solidarity Trust) 

Zubeda Ally Huka 

Hamza Daudi Msuya 

Rehema Friendship And Solidarity Trust 

Plot 2099, Block D, Mbezi Beach Tangibovu, P.O.Box 

78722 Dar es salaam, Tanzania 

+255 752 316 348 

Erkam Printhouse 

Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi Mah. 

Atatiirk Bulvari, Haseyad 1. Kisim 

No: 60/3-C Ba§ak§ehir, Istanbul, Turkey 

(90-212) 671-0700 pbx 

(90-212) 671-0748 

info@islamicpublishing.org 

www.islamicpublishing.org 

Svahili / Kiswahili 












MAMA NA MALEZI 

YA 

MTOTO 

KATIKA UTAMADU NI WA KIIS LAMU 


mm 














YALIYOMO 


SEHEMUYAl 13 
MAMA 

1. TAFSIRIYA MAMA.15 

a- Tafsiri Kibaiolojia.15 

b- Tafsiri Kiroho.19 

2. MAMBO AMBAYO MAMA ANATAKIWA KUYAFAHAMU .20 

a- Maandalizi kabla ya ndoa.20 

b- Kabla ya kujifungua.22 

c- Mambo yanayohusu ujauzito .22 

d- Mambo yanayohusiana na kujifungua.24 

3. KUJIFUNGUA .24 

a- Kujifungua kwa njia ya kawaida .25 

b- Kujifungua kwa vishinikizi .26 

c- Kujifungua kwa kuvuta (vacuum delivery) .26 

d- Kujifungua kwa upasuaji.27 

e- Kujifungua kwa kupigwa sindano ya nusu kaputi (Epidural delivery).27 

4. ADABU WAKATI WA KUJIFUNGUA .28 

5. MAMBO MUHIMU BAADA YA KUJIFUNGUA.29 

a- Adhana (Wito wa sala).29 

b- Kunyoa nywele.30 

c- Aqiqa .30 

d- Jina zuri.30 

e- Kutahiri 


31 
























32 


KUTOKA KWENYE ULIMIWA MAMA (Hadithi fupi) 

MADA ZA UTAFITI.34 

MJADALA.34 

ZOEZI.34 

Maswali ya sehemu ya 1.35 

SEHEMUYA2 39 
SIFA ZA MAMA MZURI 

1. SIFA ZA KIMWILI .41 

a- Usafi na afya .41 

b- Mavazi na mitindo .42 

c- Mtazamo .43 

d- Ufahamu kuhusu uzito .44 

2. SIFA ZA KIHISIA .44 

a- Uwelewa na kuchangia.44 

b- Matamanio na shauku.46 

c- Uwamuzi na azimio.47 

d- Subira na kujitoa.47 

e- Uvumilivu na huruma.49 

f- Mapenzi na heshima.50 

3. SIFA ZA KIJAMII.51 

a- Kujiamini .51 

b- Kuchukulia unyeti wa matatizo ya jamii .54 

c- Uwezo wa kujichanganya na wengine.56 

d- Kuwasaidia wengine.57 

4. SIFA ZA KISOMI.58 

a- Kuwa na elimu.58 

b- Kutenda kulingana na elimu.59 

c- Vitendo vya kiakili.60 

d- Kuwa wazi kwa mawazo mapya 


62 





























5. SIFA ZA KILUGHA.62 

a- Uwezo wa kuongea .62 

b- Uwezo wa kuhutubia.63 

c- Uwezo wa kujielezea.63 

d- Misamiati wazi.64 

e- Mpangilio wa sauti.64 

6. SIFA BINAFSI.65 

a- Mwangalifu na muelewa.65 

b- Mkweli na mtetezi wa haki.65 

c- Zawadi na muonyaji.66 

d- Uwaminifu.67 

e- Kujitahidi katika Nyanja tofauti tofauti .68 

f- Kuwa na uwezo wa kuomba msamaha.68 

g- Kujuwa madhaifu ya mtu.69 

h- Adabu na heshima.70 

7. SIFA ZA KIROHO .70 

a- Tabia njema na hisani.70 

b- Ibada na mapenzi ya dini .71 

c- Amani na hali ya utulivu.72 

Hadithi fupi.73 

MADA ZA UTAFITI.74 

MJADALA.74 

ZOEZI.74 

Maswali ya sehemu ya 2 .75 

SEHEMUYA3 81 
MTOTO 

1. MTOTO NI NANI? .83 

a- Mtoto aliyezaliwa (Siku 0-40) .83 

b- Kipindi cha kunyonyesha (Siku 40 hadi miezi 24).85 





























2. YAPI NI MAHITAJI MUHIMU YA MTOTO? .86 

a- Mapenzi, umakini, uaminifu na usalama.86 

b- Usafi.87 

c- Maziwa ya mama na chakula .88 

d- Kufuatilia kwa ukaribu .91 

e- Mavazi .91 

3. TAMADUNI ZINAZOCHANGIWA NA WATOTO .92 

a- Kitendo kisohiyari.92 

b- Kuwa na uwezo wa kulishwa akiwa amelala.93 

c- Kutapika.93 

d- Kuharisha.93 

e- Hofu.93 

f- Kulia.94 

g- Kulala.96 

KUTOKA KATIKA KUCHIPUKA NA KUWA WARIDI(hadithifupi) .97 

MADA ZA UTAFITI .100 

MJADALA.100 

ZOEZI.100 

Maswali ya sehemu ya 3 .101 

SEHEMUYA4 105 
MAENDELEO YA MTOTO 

1. MAANA YA MAENDELEO.107 

2. SABABU ZINAZOATHIRI MAENDELEO.107 

a- Sababu za kibaiolojia.107 

b- Mazingira.109 

c-Sababu za kisaikolojia.112 

3. NYANJA ZA MAENDELEO.114 

a- Maendeleo ya kimwili . 114 

b- Maendeleo ya mwenendo. 118 

c-Maendeleo ya kijamii . 121 






























d- Maendeleo ya matamshi. 124 

e- Maendeleo ya kiakili. 128 

f- Maendeleo ya hisia za kimapenzi. 131 

SOMO NILILOJIFUNZA KUTOKA KWA MTOTO(hadithi fupij .134 

MADA ZA UTAFITI .136 

MJADALA.136 

ZOEZI.136 

Maswali ya sehemu ya 4 .137 

SEHEMUYA5 141 
WATOTO NA MAGONJWA 

MAGONJWA MAKUU.143 

1. HOMA.143 

2. DEGEDEGE.144 

3. NIMONIA.145 

4. KIFUA KIKUU.146 

5. POLIO.147 

6. HOMA YA MANJANO .147 

7. MZIO (ALEJI) .149 

8. CHANJO .149 

9. HUDUMA YA KWANZA .151 

LINI TUTAWAAMBIA WATOTO WETU KUHUSU TINI (hadithi fupi) .153 

MADA ZA UTAEITI .155 

MJADALA.155 

ZOEZI.155 

Maswali ya sehemu ya 5 .156 

Ufunguo wa majibu 


158 


























DIBAJI 


I >1 ilipoambiwa kuandika kitabu hiki, nilijawa na msisimko na furaha 
ya hali ya juu kana kwamba nimepewa habari njema ya kuingia peponi. 
Hii ni kwa sababu nilihitaji kufanya amali yenye manufaa ambayo itazaa 
matunda yatakayonifaa baada ya kifo changu. Aidha, kitabu hiki kingean- 
dikwa kwa ajili ya dada zetu wa Afrika na dada zetu wengine wazuru wa 
Ummah wetu. Msisimko huo nilioanza nao haukupunguwa mpaka kwenye 
msitari wa mwisho kabisa.... Sasa, wakati nikiandika utangulizi huu, kuna 
hisia imara ya furaha ndani ya moyo wangu; nikiwa na tumaini la kheri za 
dunia na Akhera na ridhaa tamu ya moyoni iletwayo na amali hiyo njema. 

Kumtambuwa Muumba na kufuata maamrisho Yake ndicho kina- 
chompa thamani mwanadamu. Afya, utulivu na furaha huja katika namna 
hiyo hiyo. jambo muhimu kabisa ni kwamba tunapotowa huduma kwa bi- 
nadamu,tunapaswa kulenga kupata radhizaAllah Mtukufu. Huu niukweli 
ambao sisi kama waja, tunapaswa kuutambua. 

Kama wanawake, pia tuna ukweli wetu ambao tunapaswa kuutam- 
buwa. Mwanamke ni kama kipande cha theluji kwa wororo wake, unyeti 
wake, hisia zake, azima yake na nguvu zake za mvuto... Lakini, Allah Mtu- 
kufu ametujaaliya tunu ya ziada, sifa nyingine ambayo ni muhimu sana kwa 
kiwango cha juu kabisa; tunu ya kuwa Mama. Tukitazama kwa umakini, 
tutabaini kuwa sifa zote zinazopatikana katika maumbile yetu, tulipewa ili 
tuwe mama wazuri. Kiwango kikubwa kabisa cha huruma, subira na upen- 
do kinapatikana ndani ya nyoyo zetu ili tuweze kumlea binadamu mwenye 
hadhi na thamani. 

Yatupasa tusisahau kuwa kazi ya kuwa mama ni kazi ngumu kabisa ku- 
liko kazi zote na ndiyo kazi kubwa kabisa. japokuwa ni kazi ngumu kabisa, 
lakini kwa fadhila za Allah imefanywa kuwa jambo linalowezekana, kwa 
maana hakuna mwanamke ambaye angeweza kuwa mama kwa juhudi 
zake mwenyewe. Furaha ya mwanamke hukamilika kwa kuwa mama. Kila 



mwanamke anayefanya jitihada za kuishi kulingana na malengo aliyoum- 
biwa, huhisi kuwa mwenye heshima anapovaa taji la kuwa mama. 

Hatupaswi kusahau kuwa kulipa taji hili haki zake ni jukumu muhimu 
na adhimu kabisa. Kitabu hiki hakitakuwa ukumbusho tu wa thamani ya 
kazi yako na sifa zake, bali kitakupatiya pia dondoo za namna ya kuwa 
mama mwenye mafanikiyo. 

Sisi kama wanawake vijana, tunajifunza kuhusu taji la kuwa mama ku- 
toka ndani ya Qur’an na Sunnah, Kama ambavyo tunajifunza kila kitu ku- 

husu maisha, vivyo hivyo tunajifunza kuhusu malezi na kuwa mama kutoka 
ndani ya chanzo hicho hicho. H ivyo, baada ya kujua namna ya kuwa waja 
wa Allah Mtukufu, hatupaswi kuacha kumuomba msaada wakati tukiwalea 
watoto wetu. 

N inamuomba Allah atupe rehma sisi na wale wote waliofanya juhudi 
katika kazi hii. 

Amani na Salamu ziwe juu ya mama wa Mtume wetu kipenzi na wa- 

keze, ambao ni mama zetu. Amani na salamu pia ziende kwa mama am- 
bao walikufa kishahidi. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, salamu maalumu 
ziende kwa yule ambaye alipitiya maumivu makali katika kuwa njia ya mimi 
kuja hapa duniani na akanilea kwa nguvu na jitihada kubwa, mama yangu 
wa thamani, Emine DEMIR. 

Kila watakaosoma kitabu hiki kwa upendo na hamasa wapate baraka 
za dua za mamazao na kuwaombea wengine kuwa mama wema. Amiin!!!. 


Neslihan NurTURK 










_ MAMA _ 

Katika sura hii, “Mama” atatazamwa kwa mtazamo wa 
kipekee. 

Tafsiri ya “Mama” itafafanuliwa ikifuwatiwa na mjada- 
la wa kipi ambacho mama anahitaji kukijuwa na maju- 
kumu yake yanayomuwajibikia. 

YALIYOMO 


MAANAYAMAMA W 

MAMBO AMBAYO MAMA ANATAKIWA KUYAFAHAMU 

HADITHIFUPI 
MADA ZA UTAFITI (^ 
MJADALA (^ 
KAZI W 

MASWALI YA SEHEMU YA KWANZA (S) 




























Mama 


1. TAFSIRIYA MAMA 


a- Tafsiri kibaiolojia 

Ndani ya kamusi, maana zinazosadifiana na neno “mama” ni: 

1)- Mwanamke ambaye amejifungua mtoto na 2)- Mnyama mwenye jinsia ya 
kike mwenye watoto. 

Sasa tuchambuwe maana hizi kwa undani zaidi: 

Mama ni mwanamke anayebeba mtoto ndani ya tumbo lake kwa miezi kadhaa 
na kisha huwa njia ya mtoto huyo kuletwa duniani. Huchangia damu, lishe na hisia 
zake na mtoto huyo aliyembeba tumboni mwake. Hupata furaha, maumivu na tabu 
mbalimbali. Kwa ufupi, hukutana na matamu na machungu ya kujifungua. Hivyo, 
mtoto huchukuwa sifa zote za mama yake mzazi. Hushabihiyana na mama yake kim- 
wili na kitabia. 

Suala la mwanamke kuwa mama lipo ndani ya mikono ya Allah Mtukufu. Iwapo 
mwanamke atachukua hatua ambazo zinaendana na mipango ya Allah anaweza kuwa 
njia ya mtoto husika kuja duniani, na hivyo kupata cheo cha kuwa “Mama”. 

Kutokana na hayo yaliyotajwa hapo juu, tunaweza kusema kuwa “Mtoto ha- 
tengenezwi bali huumbwa!” 

Hatuwezi kusema kuwa mwanadamu anamuumba mwanadamu mwengine. “Un- 
awaza kuwa na watoto?” Hili swali, ambalo ni maarufu sana nchini Uturuki' , ni 
swali batili kwa kiwango cha juu kabisa. Binadamu ni viumbe watokanao na uumbaji 
mkubwa wa Allah Mtukufu. Muujiza mkubwa kama mwanadamu hauwezi kunasi- 
bishwa na “utengenezwaji” kama vile kutengeneza supu au peremende. 

Ili kulielewa hili vizuri zaidi, tuangalie mchakato wa makuzi ya mtoto na mwana- 
damu kwa undani zaidi. 

1. Katika lugha ya Kitumki mtu anapoulizwa kuhusu kuwa na watoto, neno “kutengeneza” hutumika; kwa mfano: “Unawa- 

za kutengeneza watoto?” 


SEHEMU 

I 


15 





SEHEMU 

1 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Urutubishaji 

Seli ya uzazi ya mwanamke inaitwa “Ovum” au “yai”. Kwa kawaida mwanamke hu- 
zalisha yai kila mwezi. Kwa kawaida mayai haya hutoka mwilini kila mwezi kupitia mzu- 
nguko wa hedhi. Yai husafiri kutoka kwenye ovari, ambako hukaa mpaka linapopevuka, 
na kuja kwenye tumbo la uzazi kupitia mrija wa uzazi (Fallopian tube). Yai hilo, ambalo 
ni dogo kuliko chembe ya vumbi, husafiri kupitia mrija wa uzazi kwa msaada wa “vijis- 
inga” (Cilia). Uhai wa yai pevu ni saa 24. Ndani ya muda huu, yai hilo lisiporutubishwa, 
hutolewa mwilini. 

Seli ya uzazi ya mwanaume inaitwa “mbegu ya kiume” (sperm). Mamilioni ya seli za 
mbegu za kiume hupatikana katika kimiminika cha manii. Seli za mbegu za kiume za ki- 
wango cha mpaka milioni mia tano huingia katika tumbo la uzazi la mwanamke wakati 
wa tendo la ndoa. Tumbo la uzazi la mwanamke lina asidi sana; hali hiyo ni kwa ajili 
ya kujilinda na vitu vyenye madhara vinavyoingia. Kwa sababu ya asili yake ya uasidi, 
mamilioni ya seli za mbegu za kiume hufa mara moja. Ili kuishi katika mazingira haya 
ya asidi, mbegu ya kiume hupewa nguvu na maada ya alkali (alkaline substance). Maada 
hiyo husaidia maelfu ya mbegu za kiume kuelekea kwenye yai. Ni takribani mbegu 300 

mpaka 500 pekee ndizo zinazofika kwenye yai. 

Mbegu ya kiume hupenya kwa msaada wa ishara 
zinazotumwa na yai. Seli za mbegu za kiume zina mikia 
inayoziwezesha kutembea kwa haraka sana. Zina kromo- 
somu 23 (nyuzinyuzi katika kiini cha seli zenye jeni) zin- 
azolindwa na ngao mbili imara. Seli za mbegu za kiume 
hukimbia kuelekea kwenye yai kwa kasi ya gari. Lakini, 
yai huipokea mbegu moja tu. Ni mbegu ipi hiyo? Unata- 
ka kujua? Bila shaka ni ile yenye imara zaidi. 

Kwanini seli ya mbegu ya kiume inahitaji nguvu 
kama hiyo? Nguvu inahitajika kwa sababu yai lina viunzi 
viwili vinavyolilinda - tabaka la ulinzi na kifuniko. Mbe- 
gu inapopenya na kulipita tabaka hili la ulinzi, tabaka la 
kwanza linalozunguka kichwa cha mbegu huharibiwa. 
Kisha mbegu hupenya kwenye kifuniko, ambacho ni ki- 
unzi cha pili cha ulinzi, na kuuacha mkia wake nyuma. 
Ikiingia na mkia wake mwenye nguvu na unaotikisika 
sana, yai linaweza kuharibika. Hivyo, mbegu ya kiume, 
kwa kuijua hatari hii, huuacha mkia wake na kuingia 
kwenye yai. Wakati wa zoezi hili, tabaka la pili la kiulinza 
la mbegu ya kiume huharibiwa na tabaka lake la kinasaba 
huonekana. 



16 




Mama 


SEHEMU 

1 


Tabaka hili linaloundwa na kromosomu 23, linabeba taarifa au mpango wa kinasaba 
wa mtoto. Vinasaba vya mtoto (jeni), ambavyo vinakuwa vimebeba sifa zote za mtoto, 
ndivyo vinavyoonesha tabia za mtoto huyo. Nusu ya vinasaba hivyo hutoka kwa baba. 
Kromosomu 23 kutoka kwenye mbegu hiyo ya kiume na kromosomu 23 kutoka kwenye 
yai huungana katika mfumo kamili wenye kushangaza. Kwa ujumla, kromosomu 46 pe- 
kee ndizo zinazofanya kazi pamoja kuamua sifa na tabia za mtoto. 

Mbegu ya kiume na yai vinapoungana, hutengeneza kitu kinachoitwa ‘zygoteVzai- 
goti (seli ya gameti mbili). Muda mfupi baada ya uhimilishaji na utiaji mbegu, seli hizo 
huanza kugawanyika na kurudufika. Wakati huohuo, zaigoti, kwa msaada wa cilia, hu- 
endelea kusonga mbele katika mirija ya uzazi. Huchukua takriban siku 4 kufika kwenye 
tumbo la uzazi. Pindi zaigoti inapofika kwenye tumbo la uzazi, hujulikana kama ‘ki- 
initete’ (embryo). Kiinitete hicho hujipatia eneo muafaka pindi kinapofika kwenye ukuta 
wa tumbo la uzazi na kuning’inia hapo. Kisha kiinitete hicho huendelea kukua kupitia 
mchakato wa mgawanyiko wa seli. 

Ndani ya Qur’an Tukufu, Allah Mtukufu anatueleza kuhusu “alaqa”, kwa maana ya 
kipande cha nyama kinachofyonza damu. Michakato mbalimbali kama vile seli za zaig- 
oti kugawanyika katika sehemu mbili, upambuzi wake kuwa aina mbalimbali za seli, seli 
kuu zinazotengeneza kiinitete na seli za nje zinazotengeneza kondo la nyuma; je, yote 
hayo hutokea kwa amri ya mama? 

Ili zaigoti ining’inie kwenye ukuta wa tumbo la uzazi, inahitaji kutengeneza ki- 
meng’enya maalumu kitakachoyeyusha ukuta huu. Je, mama ndiye anayetoa maagizo 
hayo? 

Kondo humpatia mtoto lishe na kuondosha damu ya maada hatari. Pia humpatia 
fursa ya kupumua. Kwa kuwa viungo vinakuwa havijaubwa, kondo hufanya kazi zote 
kwa ajili ya kiinitete. Kamba inayomuunganisha mtoto na kondo inaitwa kiunga mwana 
(umbilical cord). Ina njia tatu (ateri 2 na vena 1). Ya kwanza husafirisha lishe na oksije- 
ni kwenda kwa mtoto. Hiyo mingine miwili huondosha asidi ya dioksidi ya kaboni na 
uchafu mwingine. Je, kiunga mwana hiki cha ajabu kilisanifiwa na kutengenezwa na 
mama? 

Kwa upande mwingine, wakati michakato yote hii ikitokea, mama na baba wana- 
kuwa hawajui kabisa kinachoendelea. Walichofanya tu ni kuchochea safari ya mbegu 
ya kiume kwenda kwenye yai kupitia tendo la ndoa. Zaidi ya hayo, ni muujiza ambao 
binadamu hawawezi kabisa kuumba. Akina mama wengi hubaki wakiwa hawajui kin- 
achoendelea kwenye mchakato huu kwa wiki kadhaa. 

Kuna hata akina mama wenye uzoefu na ujauzito lakini wanakuwa hawajui kabisa 
kinachoendelea kwenye ujauzito wao mpaka kwenye wiki ya 32.! 

Watu ambao hawayajui yote hayo (yanayoendelea kwenye tumbo la uzazi) na kisha 
wakadai kuwa ‘wametengeneza mtoto’ bila shaka ni wajinga na wapumbavu. 


17 




SEHEMU 

1 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Sasa tuyarejee maelezo hayo ya juu. Mama ni mwanamke ambaye anakuwa njia ya 
mtoto kuletwa duniani, kwa utashi wa Allah Mtukufu. 

Endapo ingekua kupata mtoto ni kitu ambacho mmoja wenu anaweza kukitengene- 
za kwa mujibu wao wenyewe, basi kila matamanio ya mmoja wenu yangekuwa kweli. 
Haya ni mazingira, ambayo tunakumbana nayo katika namna nne; 

1) Wazazi wanataka kupata mtoto na Mwenyezi Mungu mtukufu huwapa mtoto. 

Wazazi wanahitaji mtoto na kufanya kila kilicho muhimu katika namna ambayo 
inamridhisha Mwenyezi Mungu mtukufu. Mwenyezi Mungu mtukufu huwabariki kwa 
mtoto kutokana na huruma yake. 

Badala ya kusema Mwenyezi Mungu mtukufu ametupa neema ya mtoto, wanaweza 
kujisahau na kusema “tumeamua kupata mtoto” ingawaje ilikua chini ya mamlaka yao. 
Kwa wao kupata kile walichokitaka inaweza kutokea kwao na kuwa kama upendeleo, 
lakini kwa uhalisia, inaweza kuwa ni jaribu la ubinafsi. 

2) Wazazi wanatamani kupata mtoto lakini Mwenyezi Mungu mtukufu huzuia ku- 
wapatia. 

Baba na mama wanaweza kutamani kuwa na mtoto na kufanya juhudi kwa namna 
inayomridhi Allah Mtukufu bila mafanikio yoyote. Katika mazingira kama hiyo, mtu 
hukutana na hali ya kutambua kwamba anachokitaka kinaweza kutokea tu kama Al- 
lah akitaka kitokee. Huu unaweza kuonekana kama mtihani mgumu, lakini kiuhalisia 
unaweza kuwa mtihani wenye matokeo chanya kwa kumfanya atambue udhaifu wake 
mwenyewe. 

3) Wasiotamani kuwa na mtoto na Allah Mtukufu hawapi mtoto Wazazi. 

Baba na mama wanaweza wakawa hawataki kuwa na watoto na kuchukua tahadhari 
zinazoruhusiwa katika Uislamu. Allah Mtukufu akawa hajawapa watoto. Katika kadhia 
kama hiyo, mtu anaweza kufanya kosa kubwa kwa kuamini kuwa “madamu sitaki wa- 
toto, sitapata mtoto yeyote”. “Nikitaka, ninaweza kuwa na watoto, nisipotaka sitakuwa 
nao.” Kama ilivyo katika tukio la kwanza, ni mtihani mkubwa japokuwa kwa nje unawe- 
za kuonekana kama ni baraka. 

Katika dini ya Kiislamu inaruhusiwa kufanya “azil” (kutoa nje kabla ya kumwaga). 
Hii ni hatua ya kinga kwa upande wa mwanaume. Ama kwa upande wa mwanamke, njia 
zote za kuzuia zina hatari na athari zake. Kufunga mirija ya uzazi ambayo hujulikana 
sana kama ‘kufunga mrija’ kwa bahati mbaya ni uchupaji wa mipaka. 


18 




Mama 


SEHEMU 

1 


4) Wazazi wasiotaka kuwa na mtoto, lakini Allah Mtukufu anawapa. 

Wazazi wanaweza wasitamani kuwa na watoto na kuchukuwa tahadhari za lazima. 
Lakini bado wanaweza wakapata mtoto. Katika hali hii ya mwisho, mtu hutambua kuwa 
nguvu na uwezo mkuu ni wa Allah Mtukufu, na hivyo kupata baraka kubwa. 

Katika kuwa au kutokuwa na watoto au hata kuamua idadi ya watoto, mtu hutam- 
bua kuwa maamuzi yote haya yanarudi kwa “Muumba” pekee, hivyo hutambua ni kwa 
kiwango gani wahusika walivyo dhaifu na wanyonge. 

Hii inamaanisha kuwa hata kama mama na baba wana afya, bado hawajakamilika na 
kuzuia mahitaji ya amri ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa Mwenyezi Mungu Mtukufu atataka, 
mwanamke mwenye afya anaweza asipate watoto ikiwa Mwenyezi Mungu hajataka, asiyekua 
na afya anaweza akapata watoto. Kwa hiyo, kujisalimisha, usikivu, na kuridhika ni funguo ya 
furaha na mafanikio. Kwa hiyo, wale waliokua wasikivu kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu 
na wamekinai na hicho wako katika amani na mafanikio, wakati huo wale ambao hawana 
sifa zote hizo adhimu hujikuta wako matatizoni na katika hali ya majuto. 

Baadhi ya watu huenda katika vipimo vya mbali zaidi kwa ajili ya kujizuia wenyewe 
hali ya kuwa wapo wengine wanaokwenda katika vipimo mbali zaidi wakatafuta watoto. 
Kwa wale ambao wanaweza na hawawezi kuwa na watoto, muislamu hatakiwi kuvuka 
mipaka iliyowekwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Kuliko kuvuka mipaka ya usiri, adabu na afya kwa ajili ya kupata watoto, ni vizuri 
kujinyenyekeza kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu Mtukufu na kuridhika na kukubal- 
iana nalo. 

Kwa kuitafsiri hali ya kuwa mama katika mtazamo wa kibaiolojia, hebu basi tui- 
chunguze katika mfumo wa kiroho. 

b- Tafsiri kiroho 

Mama kwa kiroho huyakidhi mahitajio ya mtoto kwa huruma, uungwana na up- 
endo wake. Mama huyu mwenye kujali anaweza kuwa au asiwe mama wa kibiolojia wa 
mtoto husika. Kwa mfano, mama wa mtoto akifariki dunia wakati wa kujifungua na 
mwanamke mmoja mwenye kujitolea akamlea mtoto huyo, anakuwa mama yake mlezi. 

Kuwa mama ni taasisi takatifu ambayo inabeba thamani kubwa ya maadili. Kwa 
kuwa haitoshi tu kuzaa mtoto. Ili kuhesabika kama mama, anahitajika kumkuza mtoto 
kwa mapenzi na uvumilivu wa haki ya juu. kunyonyesha, kumbadilisha nepi, kumtiza- 
ma mtoto akilia vyote hukamilisha kipengele cha kua mama wa kibaiolojia. Kuwa mama 
haimaanishi tu kubeba mtoto kwa miezi tisa na kujifungua. Inamaanisha pia kumlea 
mtoto kipindi cha utegemezi zaidi na uhitaji zaidi. Wale ambao wanashindwa katika 
kutekeleza majukumu yao hawajakamilisha majukumu yao ya kuwa wamama. 


19 




SEHEMU 

1 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Kuwa mama ni kazi kubwa sana ambayo inakuja na majukumu mengi sana. Mtoto 
hahitaji tu maziwa lakini pia kumbatio na kujaliwa kwa ukaribu toka kwa mama yake. 
mtoto huyu hahitaji kitanda tu bali mikono salama ya kupumzikia. Anahitaji kupata 
tabasamu kutoka kwa mama yake. Anahitaji kueleweka na subra. 

Kukutana uso kwa uso kwa kiumbe huyu asiyekuwa na nguvu na mwenye uhitaji, 
mama hugunduwa kuwa ni jinsi gani majukumu yalivyo na jinsi gani imani yake in- 
atakiwa kuwa. Kutoka katika mtazamo wa kimaadili, kuwa mama ni kazi ya kipekee 
ambayo huhitaji mmoja wenu kuwa pale kwa mahitaji yote ya mtoto. 

Mtume wetu kipenzi Muhammad (s.a.w) anasema, “Pepo ipo chini ya nyayo za 
mama zenu” (Ahmad, Nisai) 

Hivyo, ni sahihi kuweka hali ya kuwa mama juu ya kazi ya aina yoyote. 


2. MAMBO AMBAYO MAMA ANATAKIWA KUYAFAHAMU 


a- Maandalizi kabla ya ndoa 


Mtu ni matokeo ya vinasaba kutoka kwa wazazi wake sambamba na malezi na 
mazingira yanayomzunguka. Hivyo, ili kuandaa sifa za vizazi vya baadaye, anapaswa 
kuwa mwangalifu wa afya yake ya kimwili na kiakili. 

Kwa mfano, wewe unayesoma kitabu hiki! Geuka nyuma umtazame mama yako, 
tazama mambo ambayo yamekuwa yakikushughulisha mpaka sasa. Ni mtindo upi wa 
maisha ulionao? Unakula nini? Una maradhi gani kimwili na kiakili? Ni zipi nguvu zako 
na udhaifu wako? Kwa maana, maradhi yako, udhaifu wako, nguvu zako na uzuri wako 
wote utaviathiri vizazi vijavyo ambavyo vitarithi vinasaba hivyo kutoka kwako. 

Iwapo unataka kuwa na sifa njema kama vile ushujaa, uaminifu, ukarimu na 
ukomavu, unatakiwa kuzibeba tunu hizo. Hata hivyo, iwapo kwa asili huna sifa 
hizo, kuzipata tunu hizo kwa kuifunda nafsi yako itampa mtoto wako uweze- 
kano wa kuzibeba. 

Je, hilo linaishia hapo? Hapana! Mwenza wa ndoa 
utakayemchagua ni muhimu sana kama ulivyo 
wewe. Hilo ni kwa sababu mtoto ni mchanganyiko 
wa baba na mama. 

Kimahesabu unaweza kulitazama hivi: 
(Mama -i- Baba) /2 = Mtoto 
Kibiolojia unaweza kulitazama hivi: 

(XX + XY) /2=Mtoto 



20 




Mama 


SEHEMU 

1 


Kwa hivyo, sifa zako pamoja na sifa za mumeo ni vijenzi vya msingi vya mwanao. 
Mababu zako saba waliotangulia na mababu saba wa mumeo waliotanguliwa nao wana 
mchango mkubwa katika sifa na tabia za mwanao. Kwa hivyo, hauko peke yako. Wewe 
ni tunda la wahenga wa baba na mama yako. 

Tunaweza kueleza kwa ufupi kuwa kila mtu ana mchango kwenye matokeo ya ubora 
wa vizazi vijavyo. Hakuna mtu anayeweza kujitenga na historia au mustakbali wake. 
Kwa hivyo, kuchagua mume anayefaa ni jambo muhimu mno kama ilivyomuhimu kui- 
funda nafsi yako kuwa na sifa njema. 

Tukimtazama mtoto kwa mtazamo wa kimahesabu, tutaona kuwa mtoto ni jumla 
sawa (equal sum) ya baba na mama. Lakini, mtoto huyo anaposifiwa bado tunasikia kau- 
li mbalimbali kama vile “amechukua tabia za baba yake!” au “Anaonekana kama mama 
yake”. Kwa upande mwingine, anapolauamiwa, utasikia kauli kama vile: “Sijui usumbufu 
huu ameurithi kwa nani!” Kwa mfano huo, iwapo mmoja wa wazazi hajabeba sifa hiyo 
ya “usumbufu”, ukifanya utafiti wa kina utagundua kuwa mmoja katika mnyororo wa 
vizazi saba vilivyopita alikuwa na sifa hiyo ya “usumbufu”. 

Ukweli huu haupunguzi majukumu yetu. Kwa kuwa watoto hawa wenye afya wa- 
likabidhiwa kama amana, tunapaswa kuzilinda afya zao pia. Aidha, tunatakiwa kuwa 
mfano mzuri wa namna tunavyojitunza kwa sababu kwa kawaida wazazi ndio kielelezo 
na kioo cha mtoto. Matumizi ya sigara au vilevi hutoa mfano mbaya sana wa kujitunza 
na kujijali. 

Kwa upande mwinginne, inawezekana kubadilisha sifa mbaya tulizozaliwa nazo 
kwa sifa nzuri. Kudhibiti hasira, kuishinda soni na kuwa na adabu njema yote ni mambo 
yanayowezekana kwa kutumia malezo na mafunzo sahihi. Hii ina maana kwamba kujie- 
pusha na tabia mbaya na kufuata Sunnah za Mtume wetu (s.a.w) ni sifa bora kabisa am- 
bazo tunatakiwa kuzihamisha kwa vizazi vijavyo, kwa matarajio na matumaini kwamba 
majina yetu yatakumbukwa vyema kwa miaka mingine ijayo. 

Jambo hili muhimu kabisa linaweza kufupishwa kama ifuatavyo: hatutakiwi kamwe 
kusahau kwamba kujifunza wenyewe bila kuchoka kupata tabia njema zitakua na athari 
kubwa katika vizazi vijavyo. Kwa hiyo, tunahitaji kuzingatia tena kwa bidii. Tunahitaji 
kubadilisha kutowajibika kwetu na maisha matupu. 

Je, hakuna jambo la pekee? Ni mara zote mtoto hubeba tabia zisizofaa kutoka kwa 
wazazi wake? Kwa upande mwingine, kwa hakika kuna mambo ya kipekee. Mtu Ja- 
bari mwenye kuonea wenzie anaweza kuzaliwa kwa msomi mwenye hekima na msomi 
mwenye hekima anaweza akazaliwa kwa mtu mwenye kuonea wengine. Tunaweza tusi- 
elewe ni kwa jinsi gani na vipi, lakini ipo katika Hikma ya Mwenyezi Mungu kwamba 
mtoto mwenye tabia hasi kabisa anaweza kutoka kwa wazazi wazuri kabisa au vinginevyo. 

Tunaweza kuona hili katika maisha ya Nabii Nuhu na Yaqub (A.s). Wazazi wen- 
gi wanachangia hatima yao na mitume hawa waliobarikiwa. Tunaweza kuwa tumeona 
wazazi wa namna hii miongoni mwa mzunguko wa marafiki zetu. Kwa hiyo, tunahitaji 


21 




SEHEMU 

1 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


kuchukua tahadhari lakini hatutakiwi abadani kusahau kwamba hatima inamilikiwa na 
Mwenyezi Mungu mwenyewe. 

Pindi unapochagua mke, ni vizuri kufuata ushauri mzuri wa kipenzi chetu 
Mtume(S.a.w) ambaye alisema; “Mwanamke huolewa kwa sababu nne: kwa mali yake, 
nasaba yake, uzuri wake na dini yake. jaribu kumpata yule mwenye dini, utapata baraka.” 
(Bukhari, kitabu 62 hadith 5090) 

Tunaweza kuhitimisha hapa kwamba tunalazimika kujaribu kadiri tunavyoweza 
hata kama hatujui ni kipi kilichokua hatma yetu kabla. Tunalazimika pia kufuata maam- 
risho ya Mwenyezi Mungu Mtukufu na utamaduni wa Mtume wetu (S.a.w). kwa kufanya 
hivyo, maisha yetu binafsi, kuchagua mke, maandalizi ya harusi, samani za nyumbani 
na mwenendo wetu wa maisha vyote vitaathirika katika namna chanya. Kwa kuzingatia 
hayo ya juu, mmoja wenu anaweza kujiandaa na ndoa na anaweza kuwa amepiga hatua 
ya kwanza kukuza mtoto. 

Kwa mwangaza wa hapo juu, tunaweza kuhitimisha kwamba jinsi ya kumlea mtoto 
huanza miaka ya nyuma kabla ya kuzaliwa kwake. Ni ngumu bado na ajabu hii ni kazi 
nzuri na tukufu. 

b- Kabla ya kujifungua 

Ikiwa mwanamke anataka kuwa na mtoto, mbali na kuchaguwa chakula chenye afya 
na kisafi kabisa, anahitaji kuyatazama kwa umakini mazingira yake na marafiki zake. Pia 
anatakiwa kuwa makini na mwenye hamasa katika kutekeleza majukumu yake. Kwa sa- 
babu, kutaka kuwa njia ambayo mtoto anapitia kuja duniani, yaani kutaka kuwa mama, 
ni jambo linalohitaji umakini na uangalifu wa kiwango cha juu kabisa. Kuna uwezekano 
mkubwa sana wa kuwa na mtoto mwenye tabia na maadili mema iwapo mama ataweka 
umakini maalumu kwenye maadili yake mwenyewe tangu mwanzoni mwa ujauzito. La- 
kini, iwapo licha ya hamu kubwa ya wanandoa ya kutaka mtoto, Allah Mtukufu akawa 
hajawapa mtoto, wanatakiwa kufanya nini? Hatuwa kali zinatakiwa kuepukwa na badala 
yake wajikite kwenye subira na kuomba dua kwa utulivu na yakini. 

c- Mambo yanayohusu ujauzito 

Ujauzito ni kipindi ambacho kichanga kilichoundika katika tumbo la uzazi hustawi- 
li, hukuwa, huchukua umbile lake na kuwa tayari kwa ajili ya kuzaliwa. Katika mazingira 
ya kawaida, huchukuwa miezi tisa na siku kumi (siku 280), wakati mwingine zaidi ya 
muda huo, na wakati mwingine chini ya muda huo. Muda mfupi kabisa wa ujauzito ni 
miezi sita. Ni jambo linalowezekana kwa mtoto aliyezaliwa kwa miezi sita akaishi, hata 
hivyo, haiwezekani kwa mtoto anayezaliwa chini ya miezi sita kuishi. Ukweli huu umeta- 
jwa ndani ya Qur’an Tukufu: 

“.. .na kuchukuwa mimba kwake hata kumwachisha ziwa ni miezi thelathini” (Al-Ah- 
qaf, 46: 15) 

“...na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili” (Luqman, 31:14) 


22 




Mama 


SEHEMU 

1 


“Na wazazi wanawake wawanyonyeshe watoto wao miaka miwili kaamili kwa anaye 
taka kutimiza kunyonyesha.” (Al-Baqara, 2:233) 

Allah Mtukufu anasema ndani ya Qur’an: “Na tumemuusia mwanaadamu awa- 
tendee wema wazazi wake wawili. Mama yake amechukua mimba yake kwa taabu, na 
akamzaa kwa taabu. Na kuchukua mimba kwake hata kumwachisha ziwa ni miezi thal- 
athini.” (Al-Ahqaf, 46: 15). 

Mwanamke hujawa na furaha anapoona kuwa Allah Mtukufu amempa baraka ya 
mtoto. Hata hivyo, ujauzito pia humaanisha udhaifu na tabu mbalimbali. Kwa maana, 
ujauzito kama ilivyo kwa baraka nyingine huja na majukumu mbalimbali. 

Ujauzito siyo ugonjwa. Japokuwa mfumo wote wa mwili huanza kufanya kazi tofauti 
na kusababisha vipindi vya msongo, sio ugonjwa. “Hamu” ya kutaka vitu fulani fulani 
inaweza kujitokea katika miezi kadhaa ya mwanzo na wakati mwingine katika kipindi 
chote cha miezi tisa. Baadhi ya wajawazito hawakutani na hali hiyo hata kidogo. Kwa 
ujumla hali hiyo inatarajiwa kwa kipindi kisichozidi miezi minne. Wakati wa awamu 
ya kwanza, ni vizuri kutumia vitamin na madini yanayotakiwa na kuvaa mavazi yenye 
kupwaya. 

Awamu mbili zinazofuata kwa ujumla huwa hazina matatizo mengi. Mabadiliko 
katika umbo la mama huonekana zaidi. Ukubwa wa tumbo huanza kuathiri viungo 
mbalimbali. Moyo, utumbo, mapafu na kadhalika, vyote hupata taathira. Wakati wa 
awamu ya mwisho mama huhisi mkojo mara kwa mara, hupata ugumu wa kupumua na 
anaweza kupata ugumu wakati wa kukaa na kusimama. Ni kwa rehma za Allah kwamba 
mwili wa mama hupitia kipindi hiki kigumu. Allah Mtukufu humpatia nguvu ili kuk- 
abiliana na hatari zote hizi kwa maana Allah hataki kumpa mtu mzigo asiouweza. 

Mtoto anapokuwa ndani ya tumbo, mama hushirikiana naye lishe na damu yake. 
Ndiyo maana madini ya kalsiamu, chuma na virutubisho vingine ni vya lazima hasa 
katika miezi ya mwisho. Hii haina maana kwamba mama anatakiwa kuwa mlafi au ‘kula 
chakula cha watu wawili’. Kupata virutubisho zaidi haina maana kula sana. Kula kwa 
mujibu wa Sunnah (njia ya Mtume wetu (s.a.w)^) inatosha. 

Mama akila chakula cha ‘halal’, akaanza kula kwa kusema ‘Bismillah’ (Kwa jina la 
Allah), akatafuna vizuri kabla ya kumeza na akamshukuru Allah, atakuwa amekula kwa 
mujibu wa Sunnah. 

Katika baadhi ya ujauzito, Edema (kuvimba kunakosababishwa na ute ute katika 
tishu za mwili) vinaweza kuonekana. Wengi wa wanawake wajawazito hupitia hali hii 
ya kuvimba kwa kiwango flani. Kwa kulinganisha uwiano wa kiwango cha chumvi ana- 
chokula, tatizo hili linaweza kudhibitiwa. 

Mwanamke mjamzito anatakiwa kujaribu kuwa kawaida kadiri awezavyo kwa kuz- 
ingatia mavazi yake anayovaa ili kufunika umbo lake ambalo linakuwa. 

2. S.a.w ni kifupi cha Swalla llahu alayhi Wasallam (Rehma na Amani ziwe juu yake). 


23 





SEHEMU 

1 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Kwa kuwa umbo la mwanamke mwenye ujauzito huongezeka, anatakiwa kujaribu 
kujifunika kadiri awezavyo. Kuvaa kwa adabu sio tu ni sehemu ya maisha ya mwana- 
mke wa kiislamu, lakini pia ni hatua nzuri ya kuwashawishi watoto wako kuwa na ada- 
bu. Hakuna haja ya kutangaza ujauzito kwa kila mmoja au kwenda kuonana na daktari 
mara kwa mara pasina sababu ya msingi, kutizama katika mashine ya “Ultra sound” kila 
mara. Hii haina umuhimu na pia hairidhishi. 

Vile vile ni jambo la muhimu kwa mama mjawazito kuwa katika hali ya amani na 
kujiweka mbali na mazingira mabovu. Mtoto siyo tu kwamba anachangia virutubisho 
na mama yake lakini pia na hisia. Katika kuumbwa kwa masikio yake mtoto anaweza 
kusikia kila aina ya sauti. Kwa hiyo, mama hatakiwi kusahau kwamba anaye kiumbe hai 
anayekua ndani yake, na kiumbe hai huyo anazo hisia. Anaweza kudhuriwa na akad- 
hurika. Huyu ni binadamu. 

d- Mambo yanayohusiana na kujifungua 

Kujifungua ni muujiza mkubwa kama uumbikaji wa mtoto ndani ya tumbo la uzazi. 
Mtoto anapokomaa na kuwa tayari kwa ajili ya kuzaliwa, hutoa ishara kuonesha kuwa 
muda wa kujifungua unakaribia. Jambo la kushangaza ni kuwa, mama anapokaribia 
kujifungua, hisia zake za huruma na umama huongezeka. Hisia za huruma na upendo 
huongezeka sambamba na hamasa ya kutekeleza majukumu ya kaya. Kwa ujumla, ngu- 
vu na hisia huongezeka katika kipindi hiki. 


3. KUJIFUNGUA 

Mjamzito anapofikia wiki ya 37, huanza kukutana na hali 
ya kunyongea. Hali hiyo ni kiashiria kwamba muda wa kujif- 
ungua unakaribia. kila anapopatwa na hali ya kubanwa huko, 
mlango wa kutokea wa mtoto huanza kufunguka kidogo kidogo. 
Uchungu huongezeka na kufikia kiasi cha kushindwa kuvumi- 
lika. Njia pekee ya kuelezea vizuri uchungu uupate mwenyewe. 
Baadhi ya wanawake hujihisi kama vile migongo na miguu yao 
vinavunjika hali ya kuwa baadhi yao huhisi maumivu hayohayo 
katika sehemu nyingine za mwili. Kutokana na hali hiyo mlango 
wa uzazi hufunguka. 

Jina hili la Mlango wa kutokea katika lugha ya kitaalamu 
huitwa “Mlango wa shingo ya uzazi”. Mlango huu unashangaza 
sana. Huwa umejifunga hadi pale mtu anapokaribia kujifungua 
na kubanwa kuliko kithiri kunapoanza huhakikisha kwamba 
mtoto amekaa ndani. Endapo mlango wa shingo ya uzazi usipo- 



24 











Mama 


SEHEMU 

1 


fanya kazi yake kikamilifu, unaweza kupelekea kuharibika kwa mimba baina ya wiki ya 
IShadi 22. 

Kubanwa kabla ya kujifungua ni maandalizi ya kushangaza sana. Maandalizi haya 
yenye maumivu makali ni magumu sana kuliko miezi ile ya mwanzoni, ni kama vile 
mama anapewa somo la kwanza kabisa la uvumilivu. Kwa kweli, mwanamke yoyote ali- 
yepitia uchungu wa uzazi kwa hakika anastahiki kupewa heshima yake. Jambo geni na la 
kushangaza sana, ingawaje maumivu makali aliyoyapitia katika kipindi cha uchungu wa 
uzazi, ni asili yake kutamani kupata mtoto mwingine. Pindi mtoto anapokuja duniani, 
mama kwa utulivu wa hali ya juu humkumbatia mtoto na unaweza ukadhani hajapitia 
maumivu yoyote yale. 

Kujifungua ni kitendo kigumu na chenye furaha. Ni ajabu kuona hisia zote mbili 
zinazokinzana zinaweza kuunganika kwa wakati mmoja. 

Uchungu wa uzazi ni uzoefu wa maisha. Ingawa ina hatari mbili kama ifuatavyo:. 

1) Katika jambo la afya ya mama, anaweza akapata kiwewe, kuvuja damu na maam- 
bukizi. 

2) Katika jambo la afya ya mtoto, kunauwezekano asiweze kukabiliana na dunia 
mpya na hili linaweza kupelekea kifo chake. 

Mama ambaye anaimani kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu atawalinda na hatari hizi 
na ambaye ana amini kwamba jambo la kuzaa ni njia ya huruma kwa wote, hakika huyo 
ni mama mzuri. 

a- Kujifungua kwa njia ya kawaida 

Kujifunhua kwa njia ya kawaida ni bora kabisa kwa afya ya mama na mtoto. Kwa 
kuongezea, ili kuendelea na maisha ya kila siku na kuweza kunyonyesha, ni kujifungua 
kwa njia ya kawaida, humuepusha mama na hatari zinazotokana na upasuaji. 

Kujifungua kwa njia ya kawaida kunahusisha hatua tatu. 

1. Kufunguka kwa mlango wa shingo ya uzazi kutokana na msukumo unaofanywa na 
mtoto (masaa 4-10). 

2. Kutoka kwa mtoto (saa 1-2). 

3. Kutoka kwa kondo la uzazi/mfuko wa uzazi (dakika kadhaa baada ya kujifungua). 

Kujifungua kwa namna hii hutokea pasina kuingiliwa na namna yoyote au madawa 
katika hatua hizi tatu kwa msaada wa daktari au muuguzi. Hata hivyo, mpasuko wa 
mlango wa shingo ya uzazi au “Tezi za perineal” vinawezekana kutokea katika kujif- 
ungua kwa njia ya kawaida. Njia ya kitaalamu ya kuzuiya mpasuko huo ni kusuguwa 
mafuta ya zaituni katika eneo la awali kabla ya kujifungua. 

Jina la eneo kati ya uke na “Tezi za rectal” huitwa msamba. Katika kipindi cha maumi- 
vu ya uzazi, mtu anayemsaidia mama anaweza kumchuwa katika eneo hilo kwa ajili ya 
kuongeza hali ya kuvutika. Njia nyingine ya kuzuiya mpasuko huo inaitwa “episiotomy” 
ambapo madaktari wanamchanja mama katika ngozi ya uke wake kisha watakuja kuis- 


25 




SEHEMU 

1 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


hona baada ya kujifungua hii huzuia kuvuja kwa damu kusiko zuilika na muonekano 
usiopendeza kipindi cha kupona. 

Mtoto anaingia katika mfereji wa kuzalia kwa kichwa kutokeza katika mlango wa 
shingo ya uzazi. Mfereji ambao humpeleka mtoto katika mlango wa shingo ya uzazi 
una urefu wa takriban sentimita 10. Pamoja na kuchukuwa tahadhari zote, mpasuko wa 
mlango wa shingo ya uzazi unaweza kutokea. Katika hali hiyo, mpasuko huo unatakiwa 
kwa makini sana kushonwa punde tu baada ya kujifungua kukamilika. Endapo eneo 
halitashonwa, matatizo mengi, kimuonekano na kibaiolojia yanaweza kutokea. 

Asilimia 96 ya vizazi, kichwa ni sehemu ya kwanza ya mtoto kutoka nje ya mfereji 
wa uzazi. Mtu anayeshughulika na kuzalisha hufunga ule mrija uliokua unapeleka viru- 
tubisho kwa mtoto toka kwa mama akiwa tumboni baada ya mtoto kutoka nje. Mri- 
ja huu ulikua ni njia ambayo mtoto alikua anapata mahitaji yake kipindi cha ujauzito. 
“Kibanio” hutumika kufunga mrija ule. Vifaa kama vile uzi vinaweza kutumika kiusafi. 

Mrija hukatwa sentimita 5-7 kutoka kwenye kitovu. Mtoto anatakiwa azungushiwe 
na kufunikwa na nguo safi na za joto punde tu anapozaliwa. Mtoto anazaliwa na vitu 
kama malai vinavyoitwa “vernix.” Vitu hivi hulinda ngozi kutokana na viini vya magon- 
jwa kuifikia ngozi ambayo ni laini sana. “vernix.” Ikizidi, damu na vitu vingine vilivyo- 
baki alivyozaliwa navyo mtoto hufutwa taratibu na mtoto anafungwa nguo nyingine. 
Muda mfupi baadaye kondo la uzazi hutolewa nje. Mama sasa anaweza kupumzika kati- 
ka chumba safi na kumnyonyesha mtoto wake haraka iwezekanavyo. 

Yote haya huwezekana kwa bidii kubwa ya upande wa mama. Anatumia kila in- 
chi katika mwili wake kupambana ili kumtoa mtoto. Mtoto anaweza kuwa katika hatari 
endapo mama akiwa na matatizo ya moyo, au matatizo mengine ya kimwili au hawezi 
kuendelea kutokana na kuchoka. Hata hivyo ni mara chache, matumizi ya vifaa kama 
“Vibanio” au “vacuum” huwa na umuhimu. 

b- Kujifungua kwa vishinikizi “Forceps” 

Forceps ni kifaa kinachofanana na kijiko kirefu kilichokua na mshikio. Na mishikio 
yake miwili, kimebuniwa kusaidia kumvuta mtoto nje ya uke. 

c- Kujifungua kwa kuvuta(Vacuum delivery) 

Vacuum kwa upande mwingine inafanana na kengele iliyokua na bomba inayosam- 
baza mkandamizo hasi. Baada ya kuweka sehemu mithili ya kengele kuzunguka kichwa 
cha mtoto, mkandamizo hasi huongezeka taratibu hadi inakamata sawasawa kichwa cha 
mtoto. Kisha daktari anashikilia bomba lile na taratibu anavuta kila mara na mama ana- 
pata uchungu hadi mtoto atakapotoka nje ya uke. 

Ni kweli, tofauti na kujifungua kwa njia ya kawaida, muingiliano wowote katika 
hatua ya kujifungua hubeba hatari fulani. Aina nyingine ya kujifungua ambayo inakua 
na hatari ni upasuaji. Hata hivyo, endapo jambo la kujifungua litakwenda sawasawa na 
pasitokee matatizo, mtu anatakiwa aepuke muingiliano wowote. 


26 




Mama 


SEHEMU 

1 


d- Kujifungua kwa upasuaji 

Kujifungua kwa kupasuliwa tumbo la mama ni pale mtoto anapozaliwa kwa njia ya 
upasuaji kutokana na matatizo yanayosababishwa na mama au na mtoto. Inaweza ku- 
fanyika hospitalini tu kwa kuwa upasuaji wa namna hii ni hatua makini sana. Matatizo 
mengi yanaweza kutokea baada ya upasuaji kama vile matatizo yanayohusiana na mfu- 
mo wa upumuaji wa mtoto au kwa nusukaputi anayokua amepigwa mama. 

Baadhi ya kina mama wanakua na hofu au hawawezi kuvumilia kupitia maumivu 
yanayohusiana na kujifungua kwa njia ya kawaida na badala yake huchagua njia ya upa- 
suaji. Kwa hiyo huwa wanakosa uzuri na matukio ya kimaajabu ambayo kwa hakika ni 
baraka kubwa. Kina mama ambao hupitia njia hii ya kujifungua kwa upasuaji husaba- 
bisha uharibifu katika miili yao kwa nusukaputi na madawa wanayopewa yenye mad- 
hara mengi kwao. Ikiwa inawezekana, njia bora ya kujifungua ni kujifungua kwa njia ya 
kawaida kwa kuwa ni njia ya asili inayohusisha uvumilivu. Mama anaweza kurudi katika 
hali yake ya kawaida kwa siku moja au mbili baada ya kujifungua kwa njia ya kawaida 
wakati huo kwa njia ya upasuaji anahitaji takriban siku 7-10. 

e- Kujifungua kwa kupigwa sindano ya nusu kaputi (Epidural delivery) 

Hii ni njia ya kupigwa sindano ya nusukaputi ambayo huzuia au kupunguza maumi- 
vu katika upande wa pili wa mwili. Mama huchomwa sindano hiyo ya nusukaputi katika 
uti wa mgongo. 

Sio muhimu kuogopa uzazi kwa sababu hatma yetu inafahamika. Nani atakufa 
na lini, hiyo tayari imeshapangwa. Ikiwa kifo hakikuandikwa kipindi cha kujifungua 
hivyo hakuna jambo au kosa katika dunia ambalo litasababisha kifo. Ingawa hata hivyo, 
heshima ya kifo katika kipindi cha kujifungua imeandikwa basi chochote na yoyote 
atakayeweza kumuokoa mama. Kwa hiyo, mwanamke wa kiislamu ambaye amekusudia 
kufa kama shahidi hawezi kuogopa uzazi katika hali ya kawaida. 

Mtume wetu kipenzi (S.a.w) alimtembelea Abdullah ibn Rawaha (Mwenyezi Mungu 
awe radhi naye) alipokua mgonjwa. Mtume(rehma na amani ziwe juu yake) akasema: 

“Ni nani ambaye unamuhesabu kuwa shahidi miongoni mwenu?” 

Sahaba akajibu. “Yule ambaye ameuliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu.” 

Mtume (S.a.w) akasema: “Kwa namna hiyo watakao kufa mashahidi katika umma 
wangu watakuwa wachache! Yule ambaye ameuliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu 
ni shahidi; yule atakayekufa kwa ugonjwa wa tauni ni shahidi; mwanamke atakayekufa 
kwa sababu za ujauzito au mwanamke ambaye atafariki kipindi cha kujifungua, mtoto 
wake atabeba yeye kuingia peponi na mrija uliokua unampitishia virutubisho kipindi 


27 




SEHEMU 

1 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


cha ujauzito “umbrical cord.” (Musnad Ahmad 201,323; Darimi, 208; Tayalisi 582; Ibn-i Asakir, 
Tarih) 

Mwanamke anatakiwa kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuishinda hofu yake 
anapokuwa katika uchungu wa uzazi. Hofu huzuia hisia za asili mama anazopata katika 
kipindi cha kujifungua. Mtu mwenye hofu hua hatoi maamuzi sahihi. Mtoto pia huhisi 
hofu ya mama yake pia ataogopa kutoka nje. Hofu hii pia inaweza kuingilia mapigo ya 
moyo ya mtoto. 


4. ADABU WAKATIWA KUJIFUNGUA 

Adabu wakati wa kujifungua ni jambo la muhimu. Kujifunika kutokana na wageni, 
kusali na msaada wa kimaadili, hali ya kiroho ya mama vyote huwa na athari chanya 
kwa tabia za mtoto. Daktari ambaye havipi umuhimu vitu hivyo na kumpokea mtoto ka- 
tika tabia ambayo haikubaliki kwa hakika huumiza na kuathiri hisia za mama na mtoto. 

Namna ambayo imezoeleka kwa wengi katika uzazi ni kutanua miguu. Endapo 
namna hii huongeza faraja au urahisi kwa mama kujifungua bado ipo katika mdahalo. 
Hata hivyo, iko wazi kuwa namna hii humsaidia mtu katika kujifungua. 

“Kisha uchungu ukampeleka kwenye shina la mtende; akasema: Laiti ningeli kufa 
kabla ya haya, na nikawa niliye sahaulika kabisa! Pakatangazwa kutoka chini yake: 
Usihuzunike! Hakika Mola wako Mlezi amejaaliya chini yako kijito kidogo cha maji! 
Na litikise hilo shina la mtende, utakuangushia tende nzuri zilizo mbivu. Basi kula, na 
kunywa, na litue jicho lako. Na pindi ukimwona mtu yeyote basi sema: Hakika mimi 
nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu ya kufunga; kwa hivyo leo sitasema na mtu. 
(Mariam 19:23-26) 

Kwa kuongezea virutubisho na faida za tende, tunaweza pia kuona jinsi ambavyo 
zimejishikiza katika matawi zilimsaidia katika kujifungua. 

Nyingine zaidi ya Surat Al-Inshiqaq, inashauriwa pia kusoma katika aya hizi husu- 
san kipindi cha kujifungua. 

“Hakika Mola Mlezi wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi kwa 
siku sita. Kisha akatawala katika Kiti cha Enzi. Huufunika usiku kwa mchana, ufua- 
tao upesi upesi. Na jua, na mwezi, na nyota zinazo tumika kwa amri yake. Fahamuni! 
Kuumba na amri ni zake. Ametukuka kabisa Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe vyote. 
” (Al-Araf, 7: 54). 

“Kisha akamsahilishia njia” (Abasa, 80:20). 


28 




Mama 


SEHEMU 

1 


5. MAMBO MUHIMU BAADA YA KUJIFUNGUA 

Kitu cha kwanza na cha msingi baada ya kujifungua ni kumshukuru Allah Mtuku- 
fu! Muujiza umeshuhudiwa ambapo mtoto akiwa katika mikono ya mama yake. kwa 
kuukata mrija wa kuwaunganisha “Umbrical cord” kiunganishi cha kimwili kwa mama 
yake kimeisha na kondo limeshadondoka. Mtoto, akiwa na uhuru ambao una mipaka, 
sasa yupo katika dunia na kwa hakika anamuhitaji mama yake sana. 

Mtoto kwanza anahitaji nguo itakayomfunika na kisha mikono ya mama yake 
ambaye bado ananyonya maziwa yake. watu wengi hufikiria kwamba mtoto anahitaji 
maziwa punde tu anapozaliwa, hata hivyo, hitaji la kwanza la mtoto ni kufunikwa. Ni 
wanyama pekee ndio hawahitaji kufunikwa huku. 

Baada ya kumaliza kwa jambo la kujifungua, kipindi cha baada ya uzazi kwa mama 
huanza. Kipindi hiki hudumu kwa siku 40. Damu ya nifasi huendelea kwa kipindi cha 
siku hizi. Baada ya kuisha kwa siku hizi arobaini, mwanamke anaweza kuoga josho la 
“Ghusul” (Ibada ya kujitwaharisha). Kipindi cha baada ya kujifungua ni kipindi amba- 
cho wote mama na mtoto huwa makini sana. Ni kipindi kigumu kwa wote kimwili na 
kiakili. Hawatakiwi kuondoka nyumbani sana isipokuwa kama kuna ulazima. Badala 
yake wanatakiwa kujaribu kupumzika katika mazingira huru na tulivu. 

Inapendekezwa katika kipindi hiki cha baada ya kujifungua kuwa mama ambaye 
amejifungua kuambatana na watu wazima katika familia kama vile mama yake mzazi 
au mama mkwe wake. Anatakiwa kujiweka katika hali ya joto kiasi, kula vyakula 
vyenye afya na kujiweka mbali na matatizo, kimwili na kiakili. 

Ngozi ya mtoto aliyezaliwa huwa makini sana na kitu chochote ambacho kitaigusa 
inaweza kuhisi ina mikwaruzo na ya baridi. Baada ya kumuogesha kwa mara ya kwan- 
za, inapendekezwa kufuta ngozi ya mtoto na maji ya chumvi ili kupunguza hali ya 
ulaini. Kuwa karibu na watu wenye tabia njema baada ya kujifungua huongeza kuwa 
mtoto mwema. Kwa, hisia za mtoto ndani ya siku zile arobaini ziko tofauti na zetu na 
wanaweza kuona mtu “halisi” kwa mbali. Baada ya siku arobaini, hisia za mtoto huwa 
kama zetu na kusikia kwao na kuona pia huwa kawaida. 

Sasa hebu tuangalie kipi familia ya kiislamu inatakiwa kukifanya baada ya mtoto 
kuzaliwa. 

a- Adhana (wito wa sala) 

Ni Sunnah kusoma adhana ndani ya sikio la mtoto punde baada ya kuzaliwa. Ni 
jambo zuri sana endapo mtoto ataanza maisha yake na jina la Mwenyezi Mungu. Abu 
Raffi alisimulia, “Pindi Fatima (Mwenyezi Mungu awe radhi naye) alipomzaa Hassan 


29 




SEHEMU 

1 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


(ra), alimuona Mtume (S.a.w) akimsomea adhana katika sikio lake.” (Abu Dawud 5105, 
Tirmidhi 1514) 

b- Kunyoa nywele 

Mtoto akiwa na umri wa siku saba, nywele zake hukatwa na kupinwa uzito wake. 
Fedha na dhahabu hutolewa kama sadaka kwa mujibu wa uzito wa nywele. Hii pia 
ni sunna ya Mtume (S.a.w) ambaye alimwambia binti yake alipojifungua Hassan 
Mwenyezi Mungu awe radhi naye: 

“Binti yangu! Kata nywele za mtoto na utoe fedha sawa na uzito wa nywele kama 
sadaka.” (Tirmidhi Edahi 20-1519) 

c- Aqiqa 

Katika siku ya saba, sherehe ambapo kondoo huchinjwa na kutolewa kama sada- 
ka. Sherehe hizi hujulikana kama “Kurban”. Ikiwa wazazi hawataweza kufanya aqiqa 
ndani ya siku saba inaweza pia kufanyika katika siku ya kumi na nne au ishirini na 
moja. Ikiwa mmoja wenu hatatimiza aqiqa katika siku hizo basi anatakiwa afanye 
mapema iwezekanavyo. Mtume(S.a.w) alisema: 

“Kila mtoto anayezaliwa huweka rehani kwa aqiqa yake ambayo hutolewa sadaka 
ya kuchinja katika siku ya saba, na huitiwa jina kwalo, na kichwa chake hunyolewa.” 
(Sahih al-Jami, hadith namha:4184, Abu Dawud 1522). 

Kisha aqiqa hugawanywa iliyopikwa au ambayo haijapikwa. 

d- Jina zuri 

Kumuita mtoto jina zuri ni moja ya jukumu muhimu sana la wazazi. Kwa kuwa jina 

la mtu sio tu muhimu katika dunia hii 
lakini pia hata huko katika ulimwen- 
gu ujao ambapo atakuja kuitwa kwa 
jina lake hilo. Mtume(S.a.w) alisema: 

“Katika siku ya Hukumu utaitwa 
kwa majina yako na kwa majina ya 
baba zenu, kwa hiyo wekeni majina 
mazuri.” (Abu Dawud, Adad, 69). 



30 




Mama 


e- Kutahiri 

Kutahiriwa ni moja ya sehemu ya jambo la asili lililorithiwa(fitra). Abu Huraira 
alisimulia kwamba Mtume (S.a.w) alisema: 

Matendo matano ni tabia za fitra: kutahiriwa, kunyoa sehemu za siri, kukata kucha, 
na kupunguza masharubu.” (Tirmidhi, Adab 14). 

Kutahiriwa hufanyika katika siku ya saba, au hadi mtoto atakapofikia umri wa 
balehe. 

Mama anatakiwa kufuatilia taarifa hizi kwa kina kwa kuwa mtoto huweka ua- 
minifu wake kwa mama kabla ya baba. Kila mama aliyezaa mtoto anatakiwa kuhisi 
kwamba mtoto wake ni tumaini lake. Kwa kuwa, ikiwa atajua kuwa mtoto ni tumaini 
lake, hataweza kumdanganya. Kuna baadhi ya kina mama huhisi hata hivyo watoto 
wao kama aina fulani ya bidhaa, kwa hiyo huamrisha mtoto kufanya kila kitu ana- 
chokitaka. Baadhi huwalazimisha watoto kufuata ndoto zao wenyewe. Hii si sahihi 
kwa kuwa mtoto sio kama mfano wa roboti ambaye anaweza kufanya kila kitu kwa ajili 
yako au aina ya mchezo ambao unaweza ukaucheza. Mtoto anao utu wake na uwezo 
wake,vipaji na mapungufu. Amekuja katika dunia hii akiwa na hatma yake mwenyewe. 

Kwa hiyo, mama anatakiwa kumlea mtoto wake baada ya kumzaa kwa hofu, 
shukrani, heshima na adabu. 




SEHEMU 

1 


31 




SEHEMU 

1 



Mama na Malezi Ya Mtoto 


Hadithifupi. 


KUTOKA KWENYE ULIMIWA MAMA 

Kuwa mama ni kazi bora zaidi kuliko zote. Hata hivyo ni kazi ambayo haina chai 
wala chakula cha mchana, mapumziko wala likizo. Mtihani mgumu, kazi ngumu za 
nyumbani. Hata hivyo, ni utaalamu ambao hauzuiliki. Kwa baadhi, haupingiki, kwa 
wengine, haipatikani. Hii ni kwa sababu binadamu hawezi kuunda au kuharibu. 

Hali ya kuwa mama ni mchanganyiko kamili wa furaha na machungu. Kumbu- 
ka uchungu wa uzazi na kupambana kwa mtoto. Maumivu, kuzaliwa, kulia, salamu 
ya kwanza katika dunia hii, mkanganyiko wa kipi kukihisi na jinsi gani kukabiliana 
nacho. Je, ulie au ucheke? Unatabasamu kwa sababu ya mwitikio mzito wenye hofu 
nyingi kwa ajili ya wakati ujao. Mtoto huyu aliyezaliwa, wakati wake ujao, maisha haya, 
maisha ya baadaye; mawazo yote haya hunongbna katika kichwa cha mama. 

Kuitaka kazi hii, hali ya kua mama, kwa hakika inahitaji kuwa mwerevu sana. Kwa 
kuwa ni tumaini ambalo litamtaka mama kuhusika na majukumu mengi na kusailiwa. 
Hapo zamani, wazee watu wazima walikua na huzuni pindi mtoto akizaliwa wakita- 
fakari juu ya hatma ya mtoto huyo. Kwa hakika palikua na hekima katika hili. Mama 
ni mwenye hekima kwa kuwa anafahamu busara, kwa kuwa hafahamu ni aina gani ya 
mtoto atakuja kumpata. Ni kazi isiyokuwa na mapumziko. Jinsi mama anavyoendelea 
kufahamu majukumu yake, basi hivyo hivyo uzito wa majukumu yake huwa. 

Hata katika hasira yake ya hali ya juu, badala ya kusema “Naomba Mwenyezi Mun- 
gu akukaripie” anatakiwa aseme “Naomba Mwenyezi Mungu akuongoze!” ni kuhusi- 
ana na huruma na wema. Mapenzi makubwa ya mama kwa mtoto wake hata hivyo ni 
tone tu la maji katika bahari ya wema usioisha wa Mwenyezi Mungu. Mapenzi Yake 
kwa viumbe wake ni makubwa sana kuliko mapenzi ya mama kwa mtoto wake. 

Kuwa mama kwa hakika kunakufanya ujihisi kutokua na nguvu. Kwa kadiri un- 
avyojitahidi kufanya kitu fulani, wakati mwingine haifanyi kazi. Kusema kile una- 
chokipenda lakini mtoto atafanya kile kinachomridhisha. Ninasema pale unaposaga 
meno yako na kusema, “huyu ni mkorofi tu!” kubinuwa mabega kwa dharau kutoka 
katika umri wa miaka mitatu hadi kufikia umri wa miaka kumi na mbili pindi wanap- 
osema, “Usiniingilie, ninajuwa ninachokifanya!” 


32 




Mama 


Kipi kinatokea pindi tunapopoteza matumaini? Katika kupinga qadar ya 
Mwenyezi Mungu isiyo na dosari, tunaigiza kama watu tunaojua kila kitu, watoto 
wenye tabia mbaya. Binafsi ni mwenye huruma katika maovu; kwa hiyo ni lazima 
tuwe macho katika matendo yetu na kutofanya kama watoto wakaidi. Tunatakiwa 
kuwa makini na vile tunavyosema. Tunapokuwa tunapayuka, “Wewe ni mtu wa aina 
gani? Huwa hausikii daima!” tunatakiwa kunyamaza na kufikiria. Tunaweza kusema 
kwa maneno mengine kama vile, “Utakuja kuwa wa aina gani wewe! Husikii daima!” 

Baada ya maswali yote haya na kukumbuka, hebu tufikirie kuhusu hekima nyu- 
ma ya maneno haya, “Yoyote atakayemtii Mwenyezi Mungu, naye atapata utii kwa 
wengine.” Ni rahisi sana kuona makosa ya watu wengine, hususani kwa watoto wetu 
wenyewe. Hata hivyo, kila mtu anatakiwa kutizama makosa yake mwenyewe na 
kujihoji wenyewe binafsi. Mapungufu yao wenyewe yanatakiwa yawalize kwanza. 
Mara mtu anapolia kwa sababu ya mapungufu yao wenyewe huanza kupata majibu. 
“kuwa kimya” sauti nzuri ilisema, “usilie mpendwa mama, au namimi nitalia pia...” 

Ikiwa tutawafundisha watoto wetu kulia kwa makosa yao wenyewe, basi inato- 
sha, niamini mimi! 





SEHEMU 

1 





33 





Mama na Malezi Ya Mtoto 



MADA ZA UTAFITI 



^ Ongea na wanawake watatu ambao wamepitia kujifungua na jadili nao uzoefu 


wao na nyakati gani ni za kumbukumbu. 

Uliza wanawake wazoefu kuhusu mambo mengine yanayohusiana na ujauzito. 

^ Tizama kama kuna wamama katika eneo lako ambao hawahisi kama kwamba 
wao ni walezi au kina mama wa kiroho. 

^ Chunguza wazo la “Wanawake wanonyonyesha” 



‘Fedha na kazi dhidi ya hali ya kuwa mama.” Kipi kitakuwa ni chaguo lako la 
kwanza. Fanyeni mdahalo katika makundi mawili. 

‘Je, kila kitu kinachofanywa na mtoto kinatakiwa kionekane kwa mtazamo 
chanya? Ni kwa kiasi gani adabu inatakiwa kuchukuliwa? Fanyeni mdahalo 
katika makundi mawili. 




ZOEZI 


Ikiwa mama yako yuko hai, mpigie simu/muite na umshukuru. Muombe 
akusamehe. Ikiwa ameshafariki nenda na mtembelee mmoja wa marafiki zake wa 
karibu na kuzungumzia juu ya kumbukumbu nzuri za mama yako. 

Fumba macho yako na fikiria kuwa wewe ni mama. Tunga shairi kuhusiana 
na hisia ambazo umezipata. 


34 















Mama 


1) “Mama aliyejifungua.” Ni kipi kati 
ya haya yafuatayo kinakubaliana 
na maana hii? 

a) Mama mzazi (wa kibaiolojia) 

b) Mama wa kiroho/ mama mlezi 

c) Mama aliyenyonyesha 

d) Bibi 

2) Lipi ni jina la seli ya uzazi ya 
mama? 

a) Shahawa b) Kijusi 

c) Yai(ovam) d) Mimba 

3) Ni mahali gani urutubishaji huto- 
kea? 

a) Katika tumbo la uzazi 

b) Katika mirija ya falopia 

c) Katika mayai 

d) Katika eneo la kudumu 

4) Katika mamilioni ya shahawa(m- 
begu za uzazi za kiume) ambazo 
huingia katika tumho la uzazi la 
mwanamke, ni moja tu kati yao 
hurutubisha yai. Ni sifa gani maa- 
lum za shahawa hii? 

a) Inakuwa na alkali 

b) Inakuwa na chromosome 

c) Inakuwa na ngao mbili za ulinzi 

d) Ni madhubuti sana na inahimili. 


Ni chromosome ngapi zinapatika- 
na katika mwili? 

a) 46 b) 44 

c) 47 d) 42 

6) Jina la kiungo gani ambacho hum- 
patia mtoto virutubisho vyake,ok- 
sijeni na mahitaji ya kurekebisha? 

a) “Mrija wa umbilical” (mrija un- 
aounganisha mtoto na mama aki- 
wa tumboni) 

b) Mfukowauzazi 

c) Kuta za tumbo la uzazi 

d) Kijusi 

7) Ni maneno gani yamevuka mipaka 
yake? 

a) “Ninataka Mtoto.” 

b) “Mtoto hatengenezwi ila anauma 
bwa” 

c) “Kwa kuwa sitamani kupata mtoto, 
sitakuwa na mtoto wa tatu! 

d) “Tagadhari haizuii hatma” 

8) Ipi katika zifuatazo ni kazi ngu- 
mu sana, tukufu na yenye thamani 
mwanamke anaweza kuwa nayo? 

a) Kuwa mwandishi 

b) Kuwa daktari 

c) Kuwa mama 

d) Kuwamhandisi 



SEHEMU 

1 


35 








SEHEMU 

1 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


9) Ni kipi kati ya yafuatayo hakiwezi 
kukodiwa? 

a) Ardhi b) Nyumba 

c) Gari d) Mama 

10) Kipi kati ya hivi vifuatavyo havihi- 
tajiki kwa mama? 

a) Huruma b) Adabu 

c) Uvumilivu d) Uchoyo 

11) Ni kipi kati ya haya yafuatayo sio 
sehemu ya majukumu ya mwa- 
namke kahla ya ndoa? 

a) Kujilinda mwili wake na nafsi 
yake 

b) Kuwa na nidhamu na kujifunza 
mwenyewe 

c) Kujiandaa kuolewa na mwanaun 
me mwenye dini na heshima 

d) Kunyonyesha mtoto kwa mapenp 
zi kwa miaka miwili. 


12) Kipi kati ya vifuatavyo si sahihi? 

a) Kipindi cha ujauzito hudumu 
kwa miezi sita 

b) Muda wa kunyonyesha ni kipindi 
cha miaka miwili kamili 

c) Kipindi baada ya kujifungua hu- 
dumu kwa siku 40 

d) Huchukua siku 14 kwa kujusi ku- 
fikia mji wa mimba 


13) Kizazi kutojitosheleza ni nini? 

a) Kondo haliwezi kumpatia kijusi 
na virutubisho. 

b) Mishipa ya mlango shingo ya ki- 
zazi hauna nguvu za kutosha. 

c) Kutojitosheleza kwa maziwa ya 
mama. 

d) Mbegu za uzazi ya kiume zinasn 
hindwa kurutuisha. 

14) Kipi kati ya yafuatayo hakihusiani 
na kujifungua kwa njia ya kawai- 
da? 

a) Uchungu na maumivu. 

b) Kuguna na uchovu. 

c) Kifaa kama kengele na ki- 
faa kingine kama kijiko kirefu 
chenye mshikio. 

d) Kuvimba na machozi. 

15) Zipi kati ya aya zifuatazo ndani ya 
Quran hubeba siri kuhusiana na 
kujifungua? 

a) Fatiha b) A1 Baqara 

c) Mariam d) Ikhlas 

16) Kipi kati ya vifuatavyo ni sahihi? 

a) ‘kitu cha kwanza anachokihitaji 
mtoto aliyezaliwa ni kufunikwa’ 

b) ‘adhana inaweza kusomwa katika 
sikio ikiwa utataka’ 

c) ‘unaweza kumuita mtoto wako 
kitu chochote’ 

d) ‘unataka kumkata mtoto wako 
nywele? Wewe ni mwendawazi- 
mu!?’ 


36 





Mama 


17) Ni jina lipi la Sunnah ambalo ni 
la kiroho na pia ni la lise amhapo 
tunda la tende linatafunwa na ku- 
panguswa katika fizi za mtoto?. 

a) Tahniq b) Aqiqa 

c) Hajamat d) Dhikr 

18) Kipi kati ya vifuatavyo hakiko sahi- 
hi? 

a) Mtoto ni dhamana wanayopewa 
na Allah Ta’ala mama na baba. 

b) Mama ni mtu wa kwanza kabia 
sa mwenye jukumu la tabia za 
mtoto. 

c) “Chakula cha halali”^ kina man- 
ufaa chanya kwa mtoto’. 

d) Mtu anatakiwa kufanya kila kitu 
ambacho mtoto anakitaka. 
Mtoto hatakiwi kulia. 


19) Kipi ni kipengele cha muhimu 
zaidi pindi unapokua na mtoto 
nyumbani? 

a) Wanandugu wanafanya dua(sa( 
la) 

b) Kuwa na muuguzi mwenye uzou 
efu. 

c) Majiyauvuguvuguyenyechumh 
vi 

d) Moyo ambao hauogopi na unau 
omtegemea Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. 


20) Hutumainiwa ya kwamba umepa- 
ta maarifa mapya kwa kumaliza 
sehemu hii! Endapo ukiulizwa ni 
kwa jinsi gani umepata maarifa, 
ni kipi utakachokisema? 

a) Kidogo 

b) Sana 

c) Kiwango cha zaidi tofauti na ni- 
livyotarajia 

d) Ni maarifa gani mapya? Bado 
sielewi chochote! 


3. Chakula halali maana ni kula kutokana na 
pato lililopatikana katika njia anazozikubali 
mwenyezi mungu mtukufu. 


SEHEMU 

1 


37 












gPA ZA MAMA MZURI 



Katika sehemu hii, sifa ambazo zinamfanya mama kuwa ni 
mama mzuri zimejadiliwa kwa kina. Nukta yetu ya kuan- 
zia na kwa kweli ni imani yetu. Hebu tuanze na maelezo 
ya jumla ya sehemu. 


YALIYOMO 



SIFA ZA KIMWILI ® 
SIFA ZA KIHISIA (4 
SIFA ZA KUJAMII ® 
SIFAZAKISOMI ^ 
SIFA ZA KILUGHA ® 
SIFABINAFSI W 


SIFAZAKIROHO ® 




































Sifa Za Mama Mzuri 


1. SIFA ZA KIMWILI 


a- Usafi na afya 

Usafi ni sifa ya lazima kwa muislamu. Mtume wetu kipenzi (S.a.w) alisema, “Usafi ni 
nusu ya dini” (Muslim, Taharah 1). 

Sehemu ya kwanza ya swala ya faradhi ni usafi, pia Kabla ya waislamu hawajasali 
sala zao, wanatakiwa wawe katika hali ya utakaso, kiroho na kimwili. 

Hii ina maanisha kwamba usafi unajumuisha mwili, mavazi, mazingira na roho. 

Mama mzuri anatakiwa azingatie usafi wake binafsi. Kuoga mara kwa mara kuna- 
hakikisha usafi wa mtu. Vipimo vingine vya usafi vinajumuisha kukata kucha, kusuku- 
tua meno angalau mara mbili kwa siku na kutumia miswaki'^. Kuchana nywele mara kwa 
mara pia ni jambo zuri na tabia ya kisafi. 

Hata hivyo usafi unahitajia bidhaa za usafi, mtu anatakiwa kujizuia na shampuu na 
manukato ya viwandani. Bidhaa hizo zimebeba viambato ambavyo vinaweza kusaba- 
bisha usahaulifu na uharibifu wa ngozi. Bidhaa bora kabisa kutumia kwa usafi ni maji, 
sabuni na miski inayotengenezwa kwa viambato vya asili. 

Msichana ambaye anajali usafi wake mwenyewe huvaa nguo safi pia. Kwa ujumla, 
watu wengi hujali kuweka safi nguo zao. Hata hivyo, nguo ambayo imewekwa katika 
kabati hali ya kuwa kuna uchafu huzalisha harufu ya uvundo ambayo haipendezi. Hii 
haiwezi kukubalika kama nguo safi. Nguo ambazo zina mafuta, vitunguu, samaki au 
madoa au harufu sawa na hiyo ambayo husababisha kutokua huru katika jamii hazikub- 
aliki. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema: 

“Na Mola wako Mlezi (Allah) mtukuze! 

“Na nguo zako, zisafishe!” (Al-Muddaththir, 74: 3-4) 

Watu wanaozingatia sana usafi katika mazingira yao, na pia kuzingatia usafi wa 
miili na mavazi yao, watu hawa ni mfano mzuri kwa wanaokuwa kwenye familia hiyo. 
Watoto ambao hukuwa katika nyumba safi na maridadi huwa wanapenda pia kuzingatia 
usafi maradufu zaidi katika maisha yao ya mbeleni. 

Mtu ambaye huiweka nyumba yake maridadi lakini kuna uchafu katika mtaa wake 
hawezi kuitwa “Msafi.” Mama msafi anatakiwa kuonyesha kiwango sawa cha usafi kwa 
watoto wake kwa kuwa msafi ndani ya nyumba, mbele ya nyumba, katika mtaa na kila 
mahali anapokwenda. Kwa hali hiyo atakuwa mtu wa mfano kwa jamii (kiigizo chema) 
katika masuala ya usafi. 

4. Miswaki ni kijiti kibichi ambacho kinatokana na mti au kichaka na kisha kutafunwa upande mmoja kinatumika kusaf- 
ishia meno. 


SEHEMU 

2 


41 





SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Usafi ni moja ya sababu muhimu sana ya kiafya. Afya ya mwili na akili kwa kawaida 
vinategemea usafi. Mama mzuri huijali afya yake kwa kutumia viungo safi na kula kwa 
mujibu wa Sunnah ya Mtume(S.a.w). kwa nyongeza ya chakula, kupangilia siku kwa 
mujibu wa Sunnah ni hakika njia bora zaidi ya kudumisha afya bora. 

Mama mwenye afya ana faida kubwa kwa mumewe, watoto na jamii kwa ujumla, 
kwa kuwa huhitaji mwili wenye afya ili kuwahudumia wale wanaomtegemea. Kwa hiyo, 
ni muhimu kwa mama kujitizama mwenyewe kwa kujijali afya yake na kuwa imara. 
Hata hivyo, ikiwa Mwenyezi Mungu akimkadiria mama kujaribiwa, na ikiwa ataumwa, 
anatakiwa atumie madawa yake na kuwa na subra na kuridhika kwa matumaini ya ku- 
faulu mtihani na kupata thawabu. 

Mwisho kabisa, napenda kuongezea kwamba ni muhimu sana kwa afya ya mwili, 
kuiweka miguu katika hali ya jotojoto na kujiweka mbali na mawazo yasiyokuwa na 
faida na minongbno ya shetani. 

b- Mavazi na mitindo 

Mama wa kiislamu huvaa nguo inayomfanya kuwa huru na pia inayokubalika kwa 
imani yake. Anatakiwa kujihisi ni mwenye kujiamini na “yeye mwenyewe.” Lebo maaru- 
fu na mashono haviko katika akili yake kwa kuwa amedhamiria kuvaa kikawaida, dhana 
ya mtindo pia. Kwa namna hiyo ataweka mfano mzuri kwa watoto wake. Mtume wetu 
kipenzi (S.a.w) amesema: 

“Yoyote atakayeacha mavazi yake ya thamani kutokana na unyenyekevu wetu kwa 
Mwenyezi Mungu hali ya kuwa anauwezo wa kununua, Mwenyezi Mungu atamuita 

mbele ya viumbe vyote katika siku ya Hukumu ili achague 
mavazi ya imani^ lolote analotaka kulivaa”(Tirmidhi, Sifatul 
Qiyamah, 39). 

Isipokuwa kwa uso na mikono, kila kiungo cha mwi- 
li wa mwanamke kinatakiwa kufunikwa. Kwa hiyo, kwa 
nyongeza ya kuwa na tabia za kusifiwa, mama wa mfano 
pia huvaa kwa mujibu ambao Mwenyezi Mungu Mtuku- 
fu amemuamrisha yeye kuvaa. 

Hii imeelezewa katika surat Al-Ahzab aya ya 59: 

“Ewe Nabii! Waambie wake zako, na binti 
zako, na wake za waumini wajiteremshie nguo 
zao. Hivyo ni karibu zaidi kuweza kutambu- 
likana wasidhuriwe. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu.” 

5. Mavazi ya imani' ni mavazi ya peponi ambayo hupewa watu wa imani. 



42 





Sifa Za Mama Mzuri 


SEHEMU 

2 


Moja ya masharti ya sala ni kuficha awrah® kila muislamu mwanaume na mwana- 
mke hutamani sala zao kuwa za mfano na zenye maana. Mtoto huiga vitu vingi kwa 
namna ambayo amekuzwa. Kuiga ni msingi wa kujifunza. Kwa hiyo, mitindo ya mavazi 
ya mama moja kwa moja itashawishi mtindo wa mavazi wa mtoto. 

Mama mwema ni lazima awe kwa kina katika maneno ya Mtume (S.a.w) kuhusiana 
na hali ya kuwa mama. Kwa mfano, Mtume (S.a.w) amesema, “wamelaaniwa wanaume 
wanaovaa mavazi kama ya kike na wanawake wanaovaa mavazi kama ya kiume.” 

“Patakuwepo na wanawake ambao wamevaa nguo lakini watakuwa wapo uchi. 
Vichwa vyao vitakuwepo kama nundu za ngamia. Hawataingia peponi na hawatainusa 
japo harufu ya pepo japo itakua ikinukia kwa mbali.” (Muslim, Jannah 52) 

Majagi ya udongo yanavuja. Asali ndani ya jagi la udongo halivujishi siki. Kwa hiyo, 
kwa imani ya mwanamke na ukweli kuwa kiakisio wazi, anatakiwa kuonyesha tabia 
njema na kuifanya kwa matendo imani yake kwa uangalifu mkubwa. Mama mzuri ni 
mwakilishi wa uislamu katika mavazi yake na tabia. 

Ni rahisi kabisa kwa mavazi ya mwanamke kuwa juu ya usawa wa sakafu. Huu ni us- 
afi na kawaida zaidi. Rangi na mfumo ambao huenda pamoja na kuongeza uzuri wa vazi. 

Kwa kifupi, mama mwangalifu ambaye huvaa vizuri katika namna ya ufakhari, hu- 
weka mfano wa neema na mzuri. 

c- Mtazamo 

Mtu yoyote aliyemuona Mtume(S.a.w) amesimama kwa hofu juu yake. Licha ya 
kuwa na adabu na unyenyekevu, na wadhifa katika jamii na mwenye enzi alimuacha 
mtazamaji akitetemeka. Mtu aliyemuona Mtume(S.a.w) lazima angekua na aibu kwa 
mara ya kwanza, kisha atampenda. Jinsi ambavyo Mtume(S.a.w) alikua akisimama ni 
mfano mzuri kwetu sote. 

Aisha (Mwenyezi Mungu awe rahi naye) alisema, “sikuwahi kumuona Mtume 
(S.a.w) akicheka sana kiasi cha kuona meno yake ya mwisho. Alikua akitabasamu tu” 

(Muslim, Istiska 16). 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema katika sura ya Al- Furqan (25) aya ya 63: “Na 
waja wa Arrahman Mwingi wa rehema ni wale wanaotembea ulimwenguni kwa staha, 
na wajinga wakiwasemeza hujibu: Salama.” 

Hii inamaanisha kwamba mama anatakiwa kuwa daima katika tabia zake na 
mwenendo ili kudumisha neema katika mtazamo. Kwa namna hiyo anaweza kupata 
heshima toka kwa watoto, mume, ndugu na majirani. Tofauti yake, uzembe na mtaza- 
mo wa kutokujituma, haumpendezi mama yoyote. Kwa nyongeza katika mtazamo wa 
kiafya,mkao mzuri ni jambo la muhimu sana kwa muonekano wa kimwili wa mama. 

6. Awra kilugha inamaanisha sehemu za siri. Inajumuishapia sehemu za mwili ambazo ni lazima zifunikwe kutegemea upo 

na mtu gani. 


43 





SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Hakuna anayetamani nundu katika migongo yao katika umri mdogo. Hata hivyo katika 
kuweka mkao mzuri, mmoja hatakiwi kuwa na kiburi na mgumu! 

d- Ufahamu kuhusu uzito 

Kipenzi chetu Mtume (S.a.w) alisema, “hakuna binadamu ambaye kamwe amejaza 
chombo kibovu kama tumbo. Inatakiwa kuwa inamtosha mwana wa Adam kula ma- 
tonge machache kushibisha njaa yake. ikiwa atahitaji zaidi, inatakiwa, theluthi ya chaku- 
la chake, theluthi ya kinywaji chake na theluthi ya hewa.” (Tirmidhi, Zuhd 47) 

Hadithi hii inaonyesha kwamba muislamu anatakiwa atosheke na chakula. Mtu am- 
baye anakula chakula kichache mara nyingi huwa mwembamba. Watu wembamba huwa 
na muonekana mzuri kwa nguo yoyote atakayoivaa. Wanaweza kuhema kwa urahisi 
zaidi, kupata uchovu kidogo na kutembea kwa uhuru zaidi. 

Kwa hiyo, ni muhimu sana kutizama uzito wa mtu, sio tu kwa sababu ya urembo tu, 
bali kwa sababu za kiafya pia. Kwa wale ambao husema, “sitosheki na chakula kidogo,” 
wanatakiwa kuzingatia Sunnah ya kutafuna sana. Tonge ambalo linatafunza ipasavyo 
kabla ya kumezwa humsaidia mtu kutosheka na chakula kidogo. 

Mama ambaye anajibidiisha kufanya kazi kwa bidii kuinufaisha jamii, ni ibada yake 
kwa kina, hutizama kile anachokula na huwa haafikiani na umbo la mwili wake. Mama 
ambaye hupangilia mfumo wake wa maisha kwa kujali huko, atakuwa kigezo chema kwa 
watoto wake ambao watakua na mtazamo unaofanana na wenye mtazamo wa maisha 
ulio na maana kubwa. 


2. SIFA ZA KIHISIA 


a- Uwelewa na kuchangia 

Kuwa na uwezo wa kuona mtazamo wa watu wengine na mahitaji yao hali ya kuwa 
wanakua na uwezo wa kuelewa hisia za watu wengine inaitwa uelewa. Uelewa ni tabia ya 
muhimu sana hususani linapokuja jambo la kuwa mama. Kwa mama, huwa la faida sana 
kwa watoto pindi anapoelewa ulimwengu wao na kutambua tabia zao. 

Mkono una vidole vitano. Kila kidole kinaonekana tofauti na kina kazi tofauti. 
Mama na watoto wengi ni kama mkono wenye vidole tofauti. Badala ya kukiuliza kidole 
kidogo kwanini wewe ni mfupi, mmoja wenu anatakiwa kuelewa kuwa ni mahali gani 
kidole kidogo kimetoka na kukichukulia kwa mujibu wa hali yake. 

Tuko karibu na watu kwa namna ambayo tunaweza kuwaelewa. Nimuhimu kwa 
mama kuwa rafiki wa watoto wake. Mtoto ambaye anachangia siri zake na mama yake, 
yuko salama na watu ambao wanaweza kumuumiza na kumshauri ushauri usiokuwa 
sahihi, atakuwa ameshamwambia tayari mama yake. 


44 




Sifa Za Mama Mzuri 


Mtoto ambaye hawezi kuongea huelewa tu kwa mama kutokana na asili ya huruma. 
Kwa jinsi ambavyo mtoto hukua na kuwa kijana mkubwa, anaweza asichangie na mama 
yake, baadhi ya matatizo yake. kwa hali hiyo, mama anatakiwa kuongea na kijana wake 
kwa unyeti ule ule aliomkuza nao. Kwa kutatua matatizo yao, wote kwa pamoja wanawe- 
za kuchangia uzoefu maalumu wa kuweza kukumbukwa huko mbeleni. 

Mama wa kuigwa mfano sio tu anauelewa mzuri kwa watoto wake, lakini pia kwa 
mume wake na watu wanaomzunguka. Mfano wa mama huyo unaweza kuonekana ka- 
tika kumbukumbu hizi: 

Mwanamke mjamzito aliyeolewa hivi karibuni alisubiri kumsalimia mume wake 
mlangoni. Kengele ya mlangoni iliita na alikwenda kufungua mlango kwa furaha, hata 
hivyo mume wake alionekana amenyongea na hakua katika uchangamfu wake wa 
kawaida. Bwana yule alionekana alipandisha hasira zake na kumkaripia mke wake. 

Tuishie tukio hili hapa. Ikiwa ungekua ni mwanamke huyo, ni kipi ungefanya? Kila 
mtu atajibu kwa mujibu wa tabia yake na mtazamo wake. Hata hivyo, mwanamke huyu 
aliitikia sio tu kwa kustahili pongezi lakini pia kwa mfano mkubwa. Pasina kumpinga, 
hebu tutizame kwa uelewa wa hali ya juu ulioonyeshwa na mwanamke huyu katika hali 
hii ngumu, 

Baada ya kupata majibu hayo yaliyokua mabaya, mwanamke alishika mkono wa 
mume wake na kumbusu mkono wake kisha akamuuliza, 

“Mpenzi, ni nani amekukasirisha hivi?” 


Suala la nj e la j ambo hili ni kwamba mtu anayeweza kushinda nyoyo za watu wengine 
na huku wakionyesha makosa ya watu kwa njia ambayo si ya moja kwa moja, huyu ni 
mtu maalumu kwa hakika. Ni mtu pekee tu anayempenda mwenza wake kikweli kweli 
anaweza kuwa mgumu mwenyewe kiasi cha kudharau na kuzingatia hali katika namna 
ambayo mwishoni haitaleta uwadui. 

Tunaweza kuongezea hapa kwamba uelewa huongeza mapenzi. Jinsi tunavyozidi 
kumpenda mtu ni jinsi ambavyo tunamfikiria zaidi. Hata hivyo, mawazo yanaweza kuwa 
juu ya mtu anayependwa na sio wewe mwenyewe. “Nashangaa ni jinsi gani anafikiria, 
ni kipi anachokihitaji?” ikiwa utaulizwa maswali haya basi utakuwa umefanikiwa kuwa 
mwelewa. 

Kuchangia ni kiini cha jambo. Badala ya kuwa katika fumbo na kutuhumu watu, 
mtu anatakiwa kurekebisha utashi wao wa kusikiliza. Ikiwa mama atamsikiliza kijana 
wake kwa uvumilivu, basi kwa hakika atakuwa mtu ambaye atachangia siri zake pamoja 
naye. 

Kwa mfano, mwanamke katika mfano huo hapo juu angejibu kwa malalamiko, swali 
alilomuuliza mume wake lingekua tofauti sana kwa hakika! Badala ya kubishana naye. 


SEHEMU 

2 


45 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


alichagua kutafuta ni sababu gani ilikuwa nyuma ya matukio na hivyo kuweza kumuliza 
swali la msingi ambayo ingetatua tatizo. Ni mtu pekee mwenye imani thabiti anawe- 
za kumchagua mtu mwingine badala ya kujichagua yeye mwenyewe. Bila kupinga, hii 
kuongoza maongezi ya“moyo kwa moyo” na urafiki wa ukaribu. Kinyume chake,kujibu 
kwa kishindo na utaratibu mbovu ungekuza ugomvi bila kuleta suluhisho. 

Kuwa na mazungumzo ya moyo kwa moyo na wengine na kuchangia matatizo yao 
ni jukumu la waislamu. Mtume wetu (S.a.w) ametuambia: 

“Muislamu ni ndugu wa muislamu mwingine, kwa hiyo hatakiwi kumkandamiza, 
wala hatakiwi kumpeleka katika mikono ya mkandamizaji. Kwa yoyote atakayetimiza 
mahitaji ya nduguye muislamu, Mwenyezi Mungu atamtimizia mahitaji yake; kwa yoy- 
ote atakayemtoa nduguye muislamu katika taabu na shida, Mwenyezi Mungu atamtoa 
katika shida na taabu za siku ya kiyama, na yoyote atakaye msitiri muislamu, Mwenyezi 
Mungu atamsitiri siku ya kiyama.” (Bukhari, Mazalim 3) 

Kwa kifupi, tabia ya muislamu imezungukwa na namna ambayo mmoja atasaidia 
na kunufaisha wengine kuliko kuwa makini na mambo yake mwenyewe. Hii siyo tu 
muhimu kwa mama, lakini imeshauriwa kuwa hivyohivyo muda wote. Mama wa namna 
hiyo hatakuwa tu chanzo cha huruma kwa watoto wake isipokuwa kwa jamii yote kwa 
ujumla. 

b- Matamanio na shauku 

Kama ilivyo safari ya mwanamke inaanza kwa kuwa mama, hugunduwa jinsi 
kazi hii ilivyo na umuhimu. Mapenzi ya mama kwa mtoto huwa ni makubwa sana toka 
ujauzito na yanaendelea kwa shauku ya hali ya juu hadi mtoto anapokua. Upendo huu 
huambatana na thawabu toka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Abu Huraira (R.a) alituarifu kwamba alikuja bwana mmoja kwa Mtume (S.a.w) na 
kumuuliza kuwa nani ana haki zaidi. Mtume (S.a.w) akamjibu, “mama yako.” Akauliza 
tena, “kisha nani?” “Mama yako alimjibu. Akauliza tena, “kisha nani?” “mama yako” 
alimjibu, “kisha nani nina haki zaidi kwake?” “Baba yako” alimjibu, “kisha ndugu zako 
wa karibu na kisha watu wengine.” (Muslim, Birr 2). 

Hadithi hii imeweka wazi ni kwa namna gani nafasi ya mama imebeba thamani 
katika uislamu. Hadithi hii inaonyesha kujivunia kwa heshima ya mama ambayo amer- 
uzukiwa kuibeba nafasi hiyo. Heshima na sifa njema na kuwa mtu mzuri kwa mama ni 
sifa zinazotukuzwa na uislamu na kutekelezwa na waja wema. Mtume wetu mpendwa 
(S.a.w) amefupisha ni jinsi gani mama anatakiwa kuhudumiwa kama ifuatavyo: 

“Furaha ya Mwenyezi Mungu kwa mja wake ni kutokana na furaha ya wazazi na 
hasara yake hutokana na hasira ya wazazi.” (Tirmidhi, Birr 3). 

Mama ambaye anatambua thamani ya nafasi yake ya kuwa mama, huwa hana ma- 
tatizo katika kuhuisha shauku yake na hamasa. Umekuwepo mdahalo ikiwa mwana- 
mke ambaye anatamani kuwa mama na kuwa mama kwa neema ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu, lakini kisha akapoteza shauku yake na kushindwa kutimiza majukumu yake 
kama mama imeongelewa katika hadith. Hata kama, kwa mama ambaye ameivumilia 


46 




Sifa Za Mama Mzuri 


nafasi na kutekeleza majukumu yake kama mama, inasemekana kwamba, “Pepo huwa 
chini ya nyayo za miguu ya wakina mama” (Nisai, Jihad 6). 

c- Uwamuzi na azimio 

Mtume wetu (S.a.w) alikuwa ni mwenye kufaulu kwa kila nyanja za utukufu na sifa 
njema. Kwa kupelekea kujali katika uwamuzi na maazimio. Mtume (S.a.w) alikuwa mfa- 
no mkubwa kwa watu wote hususani kwa kina mama. 

Pindi Muhammad (S.a.w) alipoanza kazi yake kama mtume (S.a.w) aliteswa na 
washirikina na walimshinikiza baba yake mdogo Abu Talid amzuiye. Mtume (S.a.w) 
aliwajibu kama ifuatavyo, “Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa wataweka jua kuliani 
kwangu na mwezi kushotoni kwangu kwa sharti kwamba niachane na jambo hili la ku- 
tangaza dini kabla ya aliyeifanya kushinda, au nitaangamia ndani yake, basi sitaweza 
kuusaliti uislamu.” 

Je, Mtume (S.a.w) hakufanya maamuzi sahihi kwa wakati huo, kisha sasa sisi kama 
“ummah”^ tusingekuwepo na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Pindi ilipokuja katika 
mambo ya haki, uamuzi na maazimio, haya sio tu ni muhimu kwetu bali pia kwa vizazi 
vijavyo ambavyo vitahitajia kwa ajili ya safari yao ya kuwapitisha katika njia iliyo sahihi. 

Kwa hiyo, ni muhimu kwa mama mzuri kusimamia kwa imani yake na kanuni zake. 
Kwa upande mwingine, mama ambaye hana msimamo katika matendo yake na hana 
maamuzi basi atamchanganya tu mtoto wake ambaye hataweza kuelewa sahihi kutoka 
katika lisilokua sahihi na pia atakua na matatizo kutambua jambo “Baya” nini maana 
yake. 

Mama ambaye atawakuza na kuwafundisha watoto wake, hususani kwa miaka mi- 
wili au mitatu ya utoto wao, ni lazima awe na msimamo katika maneno yake na maten- 
do. Katika umri huu, watoto kwa ujumla hulia na kuwa wakaidi katika tabia zao hadi 
pale watakapopata kile wanachokitaka. Mama hatakiwi kutilia maanani kwa kilio na 
hamaki, ili tu kumnyamazisha. Ikiwa atafanya hivyo mtoto ataendelea kuwa na tabia 
ya ukaidi hadi itakapokomaa na kuwa sehemu ya tabia yake. kwa hivyo, kwa jambo la 
pekee kukubali uhitaji, kusema, “sawa ndio” kwa kila kitu sio jibu la busara. 

Kwa ajili ya kusimamia haki, uamuzi na maazimio ni lazima viwe sehemu ya tabia 
ya mama. 

d- Subira na kujitoa 

Kuwa mama ni shule ya subira ni kama kuanza shule upya. Mwanamke ambaye bado 
hajawa mama, ana ugumu mkubwa katika kuzama ndani ya subira na uwezo wa kujitoa 
kwa wengine. Mtu hawezi kupata uzoefu wa kuwa mama bila kujitoa usingizi, chakula na 
mapumziko yake. kwa hiyo, mambo haya mawili hayagawiki kutoka kwa mama wa kweli. 

Ni muhimu hapa kwamba tuangalie maana halisi ya subira. Mtume wetu mpendwa 
(S.a.w) amesema: “Kwa hakika, subra ni pigo la kwanza la majanga.” (Bukhari, Ahkam ii) 


7. 'Ummah' humaanisha jamii ya kiislamu kwa ujumla 


SEHEMU 

2 


47 





SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Kwa hiyo, tunapokutana uso kwa uso na hali ngumu, mmoja wetu hatakiwi kukim- 
bia mbali kutoka katika heshima ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kuonyesha heshima 
kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu huhitajia kuitikia kwa utulivu na kuridhika. 

Mara kwa mara tumekuwa tukiwashuhudia kina mama wakiwa na subira wanap- 
okuwa wanawatizama watoto na kuwafundisha. Subira ngumu kabisa, ambayo ina ma- 
lipo makubwa kabisa, ni subira ya mama ambaye amefiwa na mtoto wake. Mtume wetu 
(S.a.w) amesema katika hadithi yake: “Mwanamke ambaye watoto wake watatu wamek- 
ufa watamkingia ngao kutokana na moto wa Jahannam.” Kwa hilo mwanamke aliuliza, 
“ikiwa atafiliwa na wawili?” Akajibu, hata “hata wawili” (Bukhari, ilim 36). 

Kila muislamu anatambuwa kwamba matatizo na ugumu na mtihani tu. Mtihani 
katika dunia hii hudhihirisha kiwango cha imani zetu na utumwa wetu kwa Muumba 
wetu. Mwenyezi Mungu Mtukufu amesema katika Quran Tukufu, “Na bila shaka tut- 
akujaribuni mpaka tuwadhihirishieni wapiganao jihadi na wanaosubiri.”(Muhammad, 47: 
31). 

Kwa kuongezea, hatutakiwi kusahau hadithi ifuatayo, na mara zote tunatakiwa 
kuiweka katika akili zetu, “Ajabu ni jambo la muumini na kuna uzuri kwa kila jambo 
lake na hili situ la kila mtu isipokuwa muumini pekee. Ikiwa ana furaha, anamshukuru 
Mwenyezi Mungu na hivyo kuna uzuri kwake; na ikiwa atadhurika, basi huonyesha 
subira na hivyo ni uzuri kwake.” (MusUm, Book42, No 7138). 

Matatizo, ima yawe makubwa au madogo, ni ugumu kwa muhusika mwenyewe. 
Hata hivyo, udhaifu unaweza kubadilika na kuwa nguvu kupitia subira na sala. “Kwa 
hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wenye kusubiri” (Baqara, 153). 

Kwa jinsi ilivyokua ngumu na thawabu za subira, kuweza kujitoa mwenyewe ni sawa 
sawa. Kujitoa kwa muda wako, nguvu, usingizi na wewe mwenyewe vyote ni sehemu ya 
asili ya mama. Kujifungua peke yake kunatosha kumuweka mama katika subira ya hali 
ya juu na orodha ya kujitoa. Licha ya maumivu yote mama anayoyapata katika uchungu 
wa uzazi na kubanwa, huonyesha uwezo madhubuti wa kujitoa mwenyewe, ili tu aweze 
kumleta mtoto katika dunia hii. 

Kukaa na njaa, kulisha, kuyaacha mahitaji yake na kuwapa watoto mahitaji yao 
vyote hujulikana kama sifa za mama. Mfano wa hili unaweza kuonekana katika nyakati 
za furaha. Aisha (Mwenyezi Mungu awe radhi naye) ametuambia: 

Mwanamke mmoja masikini aliniijia akiwa amebeba mabinti zake wawili na nikam- 
patia tende tatu. Alimpa kila mmoja kipande cha tende na kuichukua ile ya tatu na 
kuielekeza mdomoni mwake kwa ajili ya kuila, lakini mabinti zake wawili walimuomba. 
Aliigawanya tende ile aliyokua amekusudia kuila katika vipande viwili na kuwapatia. 
Nilivutika naye sana na kumuelezea tukio hili kwa Mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Al- 
isema, “Mwenyezi Mungu amemtengenezea pepo isiyoepukika kwa ajili yake” au “am- 
emkomboa kutokana na moto.” 


48 




SEHEMU 

2 


Sifa Za Mama Mzuri 


Tunatakiwa kukumbuka hapa ingawa, kwamba mama ambaye anataka kuonyesha 
kujali na kujitoa kwa watoto wake hatakiwi kushikilia majukumu yote hivyo kumzuia 
mtoto kutokana na kukua na kuyafanya majukumu yake mwenyewe. 

Mama ambaye anadhani kuwa “mama wa kipekee” inamaanisha kumtizama mtoto 
kumpatia kila kitu, kufanya kazi nyepesi ili tu asichoke, akitegemea kwamba hatapata 
matatizo na kupata kila kitu anachokitaka hiyo kwa hakika ni kumuharibu mtoto. Hii 
haiwezi kuitwa kujitoa mwenyewe. Mama wa namna hiyo anatakiwa kuacha tabia hiyo 
na kumfundisha majukumu mtoto wake. Kwa tabia hizi hasi sio nzuri kwa mtoto; bali 
humfanya mtoto kutoweza kukabiliana na matatizo au kufanya kazi nyepesi. 

Tunaweza kushuhudia haya kwa watoto wengi wanaokua ambao licha ya umri wao, 
hawawezi kujilisha wenyewe, kuvaa viatu vyao, kufunga vifungo vya nguo na kusafisha 
vyumba vyao wenyewe. 

Hakuna mtu ambaye atajifunza bila kupata uzoefu, kujaribu na kufanya makosa. 
Kwa hiyo, ni muhimu kwa watoto kupitia huzuni, ugumu na njaa kwa wakati ili kwamba 
wapate nafasi ya kujifunza ni jinsi gani maisha yalivyo katika uhalisia wake. Hatutakiwi 
kutowawezesha watoto kwa kuwakalisha chini ili wasichoke, kufunga kila kitu nyuma 
yao, kuwafanyia kazi zao za nyumbani na kushona nguo zao zilizochanika. Hatutakiwi 
kamwe kusahau hatutaweza kuwa na furaha ya kuwa na shibe bila kukaa na njaa au ku- 
ungana bila kutengana kwanza au kupata bila ya kunyimwa. 

Kutokana na uhalisia huu, kila mama anatakiwa kufikiria tena maana ya kujitoa kwa 
ajili ya watoto na kupima matukio yake kwa umakini sana. 


e- Uvumilivu na huruma 



Hakuna shaka kwamba huruma ni moja ya hisia yenye thamani ambayo 
hupewa katika moyo na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Huruma humpa mtu 
mbinu rahisi, uso wenye tabasamu, asili ya kusamehe, hisani na machozi 
kutoka moyoni. 

Tumejifunza katika hadithi kwamba mtu ambaye anaonyesha huru- 
ma na ni mwenye moyo laini kwa wale walio karibu naye na kwa wais- 
lamu ameahidiwa pepo. (Muslim, Pepo 63). Mwenyezi Mungu huonyesha 
huruma kwa wale ambao wanaonyesha huruma kwa viumbe Vyake (Mus- 

lim, Funerals 33). 

Mama ambaye ni mwenye huruma huonyesha subra, uelewa na 
uvumilivu kwa watoto wake. Watoto kwa matokeo yake hushuhudia 
furaha na matokeo ya uvumilivu, msamaha na kusamehewa. 

Kuona matatizo kuwa ni madogo na hayana maana ni kitu 
kinachotakiwa. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kwam- 
ba baadhi ya makosa hata kama ni madogo kiasi gani, ni ya 
muhimu sana hususani linapokuja suala la imani na uamin- 


49 





SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


ifu. Kudharau makosa madogo katika imani na mfumo mzima wa dini kwa hakika ni 
tatizo kubwa. Kuonesha uvumilivu kwa mtoto ambaye anaacha sala ukaidi humfanya 
apoteze katika duni ahii na katika akhera. 

Kuonyesha huruma na uvumilivu kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu kwenye qadar 
na makatazo ni maradhi. Mmoja wenu hawezi kufurahishwa na kitu ambacho hakim- 
furahishi Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hii inamanisha kwamba mtu hawezi kuonyesha 
uvumilivu pindi ambapo amri za Mwenyezi Mungu zimeahirishwa na kuvunjwa. Hivyo 
hivyo, mtu hawezi kudharau mtu ambaye anavunja sheria za wazi za Mwenyezi Mungu. 

Kiini cha huruma ni kusaidia mtoto kupata furaha ya ulimwengu huu na akhera. 
Kumpa mtoto pipi kila wakati anapohitaji, kumlisha muda wowote anapohitaji na 
kumwacha kwenda sehemu yoyote anayohitaji kwenda sio kuonyesha huruma. Wakati 
mwingine kukunja paji la uso ni huruma zaidi kuliko kutabasamu. Kama ilivyo kwa 
daktari, ambaye huonyesha huruma kwa kumpa mgonjwa sindano ambayo itamkinga 
na vimelea hatari vya magonjwa kuenea kwa kusudio la kumsaidia, hivyo hivyo mama 
wakati mwingine ni lazima anyanyue sauti yake kwa mtoto pindi anapomuonya akiwa 
na kusudio la kusahihisha kosa la mtoto. 

Hivyo, huruma na uvumilivu haitakiwi kuwa ya kuigiza bali ya ukweli kabisa. Kama 
ambavyo kujitoa kunavyopimwa, huruma na uvumilivu unatakiwa upimwe tena kwa 
umakini mkubwa. Hakuna mama anayetaka mtoto wake achomwe na moto. Mama 
mwenye wema wa hali ya juu kiasili kabisa anaokua nao, ambaye hutamani watoto wake 
wafanikiwe katika dunia hii na kuingia peponi, anaweza akapata matarajio yake kwa 
kuifuata Quran na Sunnah kiukweli ukweli. 

f- Mapenzi na heshima 

Mapenzi na heshima ni sifa mbili zenye thamani sana. Mapenzi ni hisia ambazo hu- 
sababisha mtu kujihisi karibu na kujishikiza kwa mtu au kitu. Mapenzi ambayo huonye- 
shwa kwa kujali na kipimo huitwa heshima. Katika maisha yetu tumejionea hisia hizi 
mbili kwa viumbe hai wengi na viumbe visivyo hai na tunafahamishwa juu yao. 

Kiasili, tunaweza kujifunza kupenda na kupendwa katika Quran na hadithi. 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema: “Pindi Mwenyezi Mungu anapompenda 
mtu, humtuma Jibril na kumuamuru, Hakika, ninampenda mja wangu huyu na yule; 
unatakiwa kumpenda pia, kwa hiyo Jibril humpenda pia. Kisha Jibril hunadi katika 
mbingu kwamba Mwenyezi Mungu anampenda yule na yule katika waja wake; mnataki- 
wa kumpenda pia. Kisha wakazi wa mbinguni humpenda mja huyu pia. Kisha upendo 
wake huteremshwa chini katika dunia (Muslim, Birr 157). 

Tumeweza kuona hapa kwamba mtu anayependwa katika dunia hii, anaweza kuwa 
anapendwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kwa hiyo ni nani anayependwa na Mwenyezi 
Mungu Mtukufu? Tunaweza kupata jibu katika Surat Mariam aya ya 96: 

“Hakika walio amini(katika upweke wa Mwenyezi Mungu na Mtume wake Muham- 
mad (S.a.w) na wakatenda mema Arrahman Mwingi wa Rehma atawajaalia mapenzi 
(katika nyoyo za walioamini).” 


50 




Sifa Za Mama Mzuri 


Bwana mmoja alikuja kwa Mtume (S.a.w) na kusema, “Ewe Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu, niongoze mimi katika tukio lile ambalo Mwenyezi Mungu atanipenda mimi na 
watu watanipenda mimi pia.” Yeye Mtume (S.a.w) akasema, “usiwe na matamanio na 
dunia hii, na Mwenyezi Mungu atakupenda na usiwe na matamanio na vitu ambavyo 
watu wanavimiliki, watu watakupenda.” (Ibn Maja, Zuhd 1). 

Mapenzi ambayo mama huyaonyesha kwa mtoto wake ni sehemu ya asili yake. kila 
mama anampenda mtoto wake. Mtu ambaye anapenda ukweli wa kupenda huhitaji tu 
kila kilicho kizuri kwa kila anachokipenda. Kwa hiyo, mama wa kiislamu ambaye ana 
penda mtoto wake atapenda kumkuza na kumlea mtoto kwa utunzaji wa hali ya juu ili 
kwamba akue katika tabia na adabu zenye kusifika. 

Usiku mmoja Mtume (S.a.w) aligonga katika mlango wa Ali na Fatma na kusema, 
“Hamtaswali?” (Bukhari, Tahajjud 5). 

Mfano huu umeonyesha wazi umuhimu wa kusisitiza wale tunaowapenda kuwa we- 
pesi katika ibada bila kujali wana umri gani. Pia ni mwaliko wa kufanya mazuri popote 
wanapokuwa. Yule anayependa, kupenda kukomaa kwa kitu anachokipenda. 

Mtume wetu (S.a.w) alisema, “Mtu atakua na yule anayempenda katika siku ya kiya- 
ma” (Tirmidhi, Daawat 98). Hadithi hii inaonyesha umoja ambao hukua kutokana na mapen- 
zi na mkazo wa mwendelezo wa uhusiano tulio nao katika dunia hii na huko akhera. Kwa 
hiyo, tunatakiwa kuwa makini sana katika kuchagua marafiki zetu na kutafakari kwa nini 
tunawapenda na kuwaheshimu wao, kwa kuwa ni sababu ya furaha sio tu katika dunia hii 
lakini hata huko akhera pia.. 

Mama ambaye huwaongoza watoto wake katika ukweli na mambo yaliyokua mazuri, 
huainishwa kama mama mwenye mapenzi. Kwa nyongeza, mama hubeba heshima kati- 
ka macho ya watoto wake kwa kuwa tu ni mtiifu kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa 
kuhitimisha mapenzi na heshima hutegemea katika kumpenda na kumuamini Mwenyezi 
Mungu mtukufu. Mapenzi ambayo huambatana na heshima mara zote huwa bora zaidi. 
Kwa namna hiyo, wote kwa ujumla mama na watoto wakionyesha mapenzi na heshima 
kwa kila mmoja wao, mshikamano wa upendo baina yao hukuwa na huwa imara sana. 

Mapenzi na heshima baina ya mama na baba moja kwa moja huathiri tabia za wa- 
toto wao. kwa hiyo, tunaweza kusema kwa urahisi kwamba mama ambaye huwapenda 
watoto wake anatakiwa pia kuonyesha upendo na heshima kwa baba. Hivyo hivyo kwa 
baba anayewapenda watoto wake anatakiwa kuonyesha upendo na heshima kwa mama. 
Kwa watoto huhitaji hisia hizi mbili ili kuishi maisha yenye afya na yenye maana. 


3.SIFA ZA KIJAMII 


a- Kujiamini 

Mtu anaweza kutoa kile tu alichonacho. Kwa hiyo, ni muhimu sana kujuwa kipi ni 
stahiki na chema mama anachoweza kuwapa watoto wake. Kujiamini ni sifa ambayo 


SEHEMU 

2 


51 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


humpa mtu uhakika wake mwenyewe kuthamini watu wengine, imani yake na kanuni 
zake. 

Kujiamini huanza na hisia za kumuheshimu Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwa nam- 
na ya nje ambavyo mtu ameumbwa. Mtu ambaye ameridhika na namna mwili wake 
ulivyoumbwa, kutoka katika nyusi zake, macho, rangi ya nywele zake, hawezi kutizama 
watu wengine kwa dharau kutokana na mionekano yao. Mtu ambaye ameridhika na mu- 
onekano wake wa kimwili kwa hakika ameridhika na Muumba wake, na huu ni msingi 
wa furaha. 

Hakuna ambaye aliulizwa ni kwa namna gani pua yake, nywele au ngozi yake iwe au 
rangi gani wanataka wawe nazo. Hakuna ambaye alipewa fursa hiyo ya kuchagua. Mu- 
onekano wetu wa nje ulichaguliwa kikamilifu na Muumba wetu. Kwa hiyo, ni makosa 
kujisifia na kujitukuza kutokana na muonekano wa mtu au kinyume chake, hisia kali na 
kujisikia vibaya kuhusu muonekano mbaya wa mtu. Hakuna hata mmoja ambaye alipata 
nyusi na macho yao kwa sababu ya mafanikio yao. Baraka ambazo tunazipata kutokana 
na kutotoa kitu chochote kwa matokeo yake na sifa za kimwili tulizonazo tunatakiwa 
kutafakari na hisia za kuridhika na kumpa shukrani za dhati Muumba wetu. 

Katika historia, watu weusi walikuwa wanadhalilishwa na kutotendewa vizuri kuto- 
kana na rangi zao na watu ambao walikuwa katika dimbwi la ujinga na upumbavu. Siku 
hizi kila mmoja anajuwa kwamba ubora sio kutokana na rangi. Ubora unapatikana kwa 
kumtambuwa mwenyezi Mungu (Taqwa). Mtu ambaye anafahamu juu ya uhalisia huu 
atakuwa na huzuni ikiwa watu watamshusha kutokana na rangi yake na utaifa wake, au 
tabasamu na kufaulu ikiwa watu watamtukuza kwa kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anasema: 

“Enyi watu! Hakika Sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke. 
Na tumekujaaliyeni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuwane. Hakika aliye mtukufu 
zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliye mchamungu zaidi katika nyinyi. 
Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujuwa, Mwenye khabari.” (Al-Hujurat, 13). 

Kitu cha pekee ambacho hupandisha daraja la mtu ni kiwango chake cha ufanyaji 
wa ibada kwa Mola wake. Hii pia imezungumziwa kwa upana katika hadithi. Mtume 
wetu (S.a.w) amesema, “Mtu mwenye nywele ndefu na aliyegubikwa na vumbi aligeuz- 
wa mbali na milango (ambaye amewekwa katika hadhi ya juu na Mwenyezi Mungu) ki- 
asi kwamba ikiombea mabadiliko kwa jina la Mwenyezi Mungu (kuhusu kitu chochote) 
Mwenyezi Mungu atamtekelezea kitu hicho.”(Muslim, Birr 138) 

Kwa hiyo, endapo yoyote ni mweupe au mweusi, mwarabu au sio mwarabu, hakuna 
ubora isipokuwa katika kiwango cha uchamungu (Taqwa) mtu alichonacho mbele ya 
Mwenyezi Mungu. 

Jinsia ya mtu haina mashiko katika hali ya ubora. Kuna wengi miongoni mwa wana- 
fiq na washirikina kama walivyo waumini na wanawake wema. Hivyo hivyo, kwa wen- 
gi wenye tabia mbovu miongoni mwa wanaume, kama ilivyo kuna wanawake wengi 
wenye tabia njema. Historia imejaa mifano kama hii. Njia pekee ambayo mtu anaweza 
akapandisha kiwango chake na thamani yake ni kwa kuwa mtiifu kwa Mwenyezi Mun- 


52 




Sifa Za Mama Mzuri 


gu Mtukufu. Kwa hiyo, watu ambao hufadhaika kwa kuwa wamepata mtoto wa kike na 
kutukuza na kufurahi kwa kuwa wamepata mtoto wa kiume, ni kwa kuwa na ujinga, au 
sababu ya kaburi ya uwendawazimu. 

Uislamu umetuamrisha kuweka kando hukumu ndogo ndogo, na badala ya kuanga- 
lia katika rangi, utaifa au jinsia tunatakiwa kuwaweka watu katika madaraja kwa mujibu 
wa kumjua kwao Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hii inamaanisha kwamba muislamu anat- 
akiwa kuelewa kwamba mtu ni mtukufu kama alivyo wa thamani na mzuri kama anavyo 
mtii Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kwa namna hii, mtu anayetambua thamani yake na 
uzuri anaweza tu akawa wa thamani na mzuri, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu 
huongeza baraka kwa wale ambao humfikiria Yeye. 

Mama ambaye atajiangalia katika kioo kila siku asubuhi na kujifurahia mwenyewe 
na kutabasamu, kwa hakika atafaulu sifa hii nzuri kwa watoto wake na kwa wale wa- 
naomzunguka. Kinyume chake, ambaye atajitizama katika kioo kwa kukata tamaa na 
huzuni, ni kipi ambacho hukiongeza katika maisha ya watoto wake? 

Mtu amabaye ameridhika na jinsi alivyo basi mtu huyo atakua ameridhika na 
Mwenyezi Mungu Mtukufu na hiyo ni hatua ya muhimu sana. Mtu wa namna hii anawe- 
za kutoa imani yake, mfumo wake wa maisha, maadili na dini thamani yao na kujifunza 
kuwawakilisha ndani ya ulimwengu wake na nje ya ulimwengu. Kwa hiyo, kujiamani 
sio tu kuhusu kuwa na furaha na nywele zako au rangi ya ngozi yake. Bali ni wazo lili- 
lozungukwa zaidi na ambalo linahusu kuwa na hali ya kuridhika na kufurahia kila kitu 
alichoruzukiwa. 

Kujiamini hubadilisha mkao wa mtu, kutembea na kutizama. Mtu anayemtizama 
huhisi heshima juu ya yule anayemwangalia, kwa, kujiamini kunamaanisha kujiheshimu 
mwenyewe. Mtu ambaye hajihisi kuheshimika mwenyewe hatapata heshima kutoka kwa 
watoto, mume na kila mtu. 

Mtu ambaye amejiwekea heshima na kujiamini kama sehemu yake kuu, mara zote 
atakuwa na athari na ufanisi chanya kwa wengine. Ikiwa tutaangalia katika namna yoy- 
ote mtu ambaye amefanya mabadiliko makubwa katika jamii yake au kiongozi ambaye 
amefanya ufanisi chanya katika historia, tutakuta kwamba wote miongoni mwa watu 
hawa walikua wakichangia tabia moja kwa wote; kujiamini ambapo kumemea kutokana 
na kuridhika na hatma iliyowekwa kwao na Muumba. 

Mama ambaye amekubaliana na anafahamu ukweli huu anaweza kupitisha tabia hii 
kwa watoto wake na kuishi kama mtu mwenye kujiamini na mama mwenye furaha. 
Watu wenye furaha huwa wamefaulu. Kwa hatua chanya zenye kujenga, watu hawa hun- 
ufaisha wale waliomzunguka. Mtu amabye anauwezo wa kutabasamu akiwa mwenyewe 
ni rahisi kwake kutabasamu kwa ajili ya dunia. 

Mwanamke ambaye anaheshimu imani yake,malengo na mtazamo katika dunia 
huwa mwakilishi wa uislamu kwa hali yake. Kwa upande mwingine,mwanamke ambaye 
ni mwenye wasiwasi na muoga watu watamfanyia mzaha,kutoka katika skafu kuelekea 
katika sala na funga zake, inaonyesha upungufu katika imani yake. 


SEHEMU 

2 


53 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Mtu ambaye ana imani thabiti na ana jiamini pia. Mtu huyo hufanya kazi zake kwa 
moyo wake wote, na ana yakini ya ukweli katika kazi zake. Yuko tofauti na mtu ambaye 
huwa mgumu pindi linapokuja jambo la kufanya ibada kwa sababu ya uwoga wa majibu 
kutoka kwa wale wanaomzunguka. Mfano mzuri wa hili ni Mtume wetu kipenzi (S.a.w) 
ambaye alikua ameshikilia imani yake kwa daraja la juu na utukufu mkubwa. Kujiamini 
kwake na ushawishi mkuu viliakisi kwa nje. Ulizaa hofu, heshima na kujali kwa wale 
waliomuona yeye (S.a.w) 

Kwa hivyo, mwanamke wa kiislamu ambaye aliona mfano kwa Mtume (S.a.w) ana- 
takiwa kutenda kwa heshima na adabu kila mahala anapokwenda. Kwa muislamu kuji- 
aminisha inamaanisha ni kuwa na uhakika na nguvu na huruma ya Mola wao. 

Hebu tumalizie mada hii kwa hadithi fupi ili kuweka mfano: 

Bwana mmoja likuwa akiishi katika kijiji. Kila mtu alimjua kama mtu mwenye aibu 
ambaye mara zote alikuwa ameinamia chini kwa unyenyekevu. Siku moja, alikuja na 
mwendo wa kutembea na mtindo wa tofauti. Hakuna hata kitu kilichokua kinafanana 
katika mtindo wake wa zamani. Pindi watu walipomuona na ujasiri na kujiamini kule 
walikua wanamshangaa. Wakauliza, “Nashangaa kuna hekima gani nyuma ya jambo 
hili.” Bwana yule aliwapa jibu hili, “Bwana wa kijiji hiki ameniajiri!” 



Watu walikuwa katika taharuki, wakasema, “mtu alibadilisha mtembeo wake kwa 
sababu alikua mfanya kazi wa mwenye nyumba na sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu!” 

Kutoka siku ile na kuendelea, watu wa kijiji kile walianza kutembea kwa kujiamini 
na mkao mzuri kwa kuelewa hekima ndani yake. 

b- kuchukulia unyeti wa matatizo ya jamii 

I Uislamu ni dini ya kijamii. Kila mtu, pamoja na ibada zake binafsi, 
I anahusika pia na jamii yake. kuvaa, namna ya kula, kusali na hata ku- 
tabasamu vyote hivyo ni miongoni mwa sehemu ya ibada. Matumizi ya 
msemo, “Uislamu ni maisha” ni sahihi kabisa. Dini ambayo inakufahami- 
sha hata namna ya kuingia na kutoka chooni haiwezi kutenganishwa kuto- 
ka katika kitu chochote katika maisha ya kila siku. 

Kwa namna hiyo, mama wa kiislamu hufanya majukumu yake kwa majirani 
zake, ndugu, na watu wanaomzunguka, hivyo kuzuia maisha ambayo yanam- 
tenganisha na kumuweka mbali na jamii. Mtume wetu (S.a.w) alitoa ushauri 
kwa swahaba masikini, Abu Dhar (R.a), “Unapokuwa unapika supu ongeza 
maji zaidi, kumbuka majirani zako” (Muslim, Birr 143). Hii inamanisha kwam- 
ba hata kama mmoja wenu ana uwezo mdogo, wanatakiwa bado kujaribu 
kutoa kwa chochote walichoweza. 

“Huyu sio muumini ambaye anajaza tumbo lake hali ya kuwa jira- 
ni yake ana njaa” (Haysami, Majmuzziwad 7/167). Hadithi hii pia imenukuu 
umuhimu wa kuwatizama wengine. Mtu ambaye hana tofauti kwa wenye njaa 
waliomzunguka hawezi kufikiriwa kama muislamu. 


54 






Sifa Za Mama Mzuri 


Njaa sio tu hali imayoipata kutoka katika tumbo lako. Njaa ya moyo, imani, mawazo na 
tafakuru vyawezekana kabisa kuwa ni muhimu zaidi ya njaa ambayo tumbo inaihisi. Ubep- 
ari na kupenda vitu vya kidunia huwahamisha watu wengi kutoka katika utu aidha kupitia 
mali au umasikini. Watu hawa wana uhitaji mkubwa mno wa msaada. Msaada huu unawe- 
za kuja kutoka kwa wale wahopata ujasiri kwa kufuata Quran na Sunnah* na wako tayari 
kuhudumu kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Hii inamaanisha kufimgua njia, kuiboresha na 
kuifanya kuwa nyepesi ni majukumu yetu. 

Mtume wetu kipenzi (S.a.w) katika maisha yake, aliweka uhusianao na wale waliokua 
wamemzunguka bila kujali ni zipi zilikua imani zao. Iwapo walikuwa ndugu au majirani, 
yeye (S.a.w) alikuwa akitizama haki zao. Kwa kuanza na ndugu zake, tumeshuhudia jinsi 
gani ambavyo yeye(rehma na amani ziwe juu yake) alifanya majukumu yake kama Mtume 
kwa namna bora kabisa. Hii inamaanisha kwamba mtu hatakiwi kugawanya uhusiano ka- 
tika jamii yake hata kama wanaomzunguka ni waislamu au sio waislamu, mtu anatakiwa 
kuweka uhusiano kwa majirani na ndugu. 

Pindi alipokua anatangaza uislamu, Mtume wetu (S.a.w) alisema, “Jiepusheni wenyewe 
(kutokana na Moto wa Jahannam) kwa kuwa siwezi nikawanusuru nyinyi na adhabu za 
Mwenyezi Mungu; hata hivyo, sitaweza kukata uhusianao wangu na nyinyi kwa sababu ya 
udugu wetu.” . (Muslim, Iman 348-351). 

Katika yafuatayo, Quran na sunnah, mama anatakiwa achanganye katika miradi 
yake ya kila siku kama vile kusikiliza kwa wale wenye matatizo, kutembelea wagonjwa, 
na kuwasaidia wenye uhitaji. Mama mwerevu hutuma bakuli la supu kwa jirani na mtoto 
wake ili kusimika ndani yake matamanio ya kufanya vitendo vizuri na furaha ambayo 
huja kwake. 

Haitoshi kujihudumia maisha yako tu katika dunia hii na ijayo. Kila muislamu ana- 
takiwa kujibidiisha kuwa dawa kwa wale wanaotaabika na kujitolea kuwasaidia wale 
wenye uhitaji kwa kuanza na wale walio karibu zaidi. 

Kwa namna yoyote, jukumu tulilonalo tunatakiwa kuelezea na kufafanua uislamu 
umebeba suluhisho zinazohitajika katika jamii. Kwa ongezeko la haram® ambazo zinafa- 
nyika ulimwenguni kote, kupungua kwa mambo na uelewa, kila mmoja wetu ni lazima 
kujaribu kutatua matatizo na kufanya nyepesi hali inayotuzunguka kwa uwezo wa hali 
ya juu. inatumainiwa kwamba mtoto ambaye amekuzwa na mama, baba na ndugu am- 
bao wameweka umuhimu wa kuwa watu wazuri na wenye manufaa katika jamii yao, 
atakuwa huku akiwa na tabia na hisia za kipekee zilizo imara ambapo pia yupo tayari 
kuboresha ulimwengu anaoishi ndani yake. 

8. Sunnah inamaanisha njia ya maisha iliyoelezwa kama kuongezeka kwa waislamu kuzingatia mafundisho na matendo ya 
Mtume Muhammad (S.a.w). 

9. Haram inamaanisha kitu kilichozuiliwa katika uislamu. 


55 


SEHEMU 

2 





SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


c- Uwezo wa kujichanganya na wengine 

Sifa maalumu ya muislamu ni uwezo wake wa kuwa sawa na wengine. Kwa muis- 
lamu ni jukumu kutekeleza haki za wengine, kumshibisha jirani yake mwenye njaa na 
kuonyesha adabu njema. Mwenyezi Mungu Mtukufu katika Quran tukufu anasema, 
“Muabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote. Na wafanyieni wema 
wazazi wenu wawili na jamaa na mayatima na masikini na jirani wa karibu na jirani wa 
mbali, na rafiki wa ubavuni na mpita njia, na waliomilikiwa na mikono yenu ya kulia. 
Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kiburi wanao jifakhiri. ” (Al-Nisa, 4:36). 

Mtume wetu mpendwa (S.a.w) alisema, “Kwa yoyote anayetamani kuokolewa na 
moto na kuingia katika mabustani analazimika kufariki akiwa na imani ya Mwenyezi 
Mungu na siku ya mwisho na anatakiwa awashughulikie watu kama anavyotamani yeye 
kushughulikiwa” (Muslim, Imara 46). 

Katika hadithi nyingine tofauti, Mtume (S.a.w) alisema, “Yule ambaye ana imani na 
Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, basi na adumishe mahusiano mazuri na jamaa 
zake; na yule ambaye anaamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, basi na aseme 
vizuri au anyamaze kimya.” (Bukhari, Nikah 80). Hadithi hii inatufundisha kuwa na uelewa 
mzuri wa wengine na kuwa na mahusiano mazuri nao. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema, “Hakika waumini ni ndugu, basi patanishane- 
ni baina yenu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemiwe.” (Hujurat, 10). 

Mtume wetu mpendwa(S.a.w) pia alisema, “Yule ambaye atapatanisha baina ya 
watu kwa kuanzisha taarifa nzuri au kusema vitu vizuri, sio muongo.” (Muslim, Birr 101) 

Dini ya jamii ya kiislamu inampa kila mmoja wajibu na majukumu kwa mtu 
mwingine. Kama vile, mwanaume ni mchunga hii inamaanisha anawajibika kwa mke 
wake na watoto, mwanamke pia anawajibika kwa watoto wake. Kila muislam anahita- 
jika kuonyesha upendo, kujali na huruma kwa kiwango chake cha hali ya juu kwa wale 
walio karibu naye, jamaa zake, majirani na wale wenye uhitaji bila hatia kwa mipaka ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Ni umuhimu mkubwa kwa wale waliomiliki tabia njema, watawaangazia uzuri huo 
kwa wengine kwa kuutangaza uislamu, akaamrisha mazuri na kukataza mabaya na 
kuwapa mwanga mzuri kwa kila hatua wanayoipiga. Kwa hivyo mama, ambaye ame- 
neemeshwa na uislamu na kujua kwamba ameumbwa kwa ajili ya kutekeleza majukumu 
yake ya msingi, anaweza akawafundisha watoto wake kuwa sawa na wengine kwa kuishi 
kwa kile ambacho yeye binafsi anawahubiria. Mtoto ambaye anakua na kuwaangalia 
watu wakiwa hawana matatizo miongoni mwao atanakili kile ambacho watakisema na 
ana nafasi kubwa ya kufanya vile vile katika mahusianao yake binafsi na wengine waka- 
ti ujao. Kinyume chake, mtoto ambaye atakua katika mazingira ambayo wazazi wake 
wanaiga mfumo mbaya wa maisha na ni wagumu kwa asili yao, wako katika hatari ya 
kuwaona wao kama kigezo chake na kunakili tabia zao kwa wakati ujao. 


56 




Sifa Za Mama Mzuri 


Haijalishi tumeona au hatujaona, mtoto anamtizama kwa makini sana mama yake 
kwa kila muitiko na tendo lake. Mtazamo wake kwa wale ambao anahusika nao, mane- 
no anayochagua mpangilio wake wa sauti, anavyowakaribisha na kuwaaga, anavyotiza- 
ma pindi anapotoa chakula.. .vyote hivi na vingine hunakiliwa kwa usahihi mkubwa na 
mtoto. Watoto hufanana na wazazi wao kiasi cha kioo kinavyofanya. Hii ni sababu, pindi 
mama anapoamiliana na wengine, anahitajika kuyachukulia mambo haya kwa umakini 
sana. Baada ya kamera ya mbali sana, hapo huja kamera ambayo hupiga picha kwa kila 
kitu inachokiona. Mtu anatakiwa achukue tahadhari juu ya hili “kamera ya mtoto” na 
kutenda kwa mujibu wake. 

d- kuwasaidia wengine 

Uwezo wa kuchangia na fursa zilizopo na watu wengine inaitwa “msaada.” Maana 
hii inajumuisha pesa, mawazo, hisia na vitu vingine vingi tu. Hii inamaanisha kwamba 
pindi tunapotumia neno “kusaidia”, sio tu fursa za vitu, lakini kuchangia utajiri wa maa- 
dili na kiroho pia vinahusika. Pesa, mawazo, hisia, muda na vitu vingine vingi vinastahili 
neema zinaweza kuchangiwa. Hata hivyo, kitu cha muhimu ni kujua kitu gani kinacho- 
hitajika. Ikiwa mama wa kiislamu anaweza atashinda katika hili kwa kuwa makini kwa 
watu wenye uhitaji wa watoto wake na kuwasaidia kwa mujibu wa kile wanachokihitaji, 
basi atakuwa amefaulu kwa kuwa kigezo bora kwa watoto wake. 

Mtume (S.a.w) alisema, “kila siku jua huchomoza, sadaka ni kwa kila kiungo cha 
mtu. Kuongoza haki baina ya watu wawili ni sadaka; na kumsaidia mtu kupanda mnya- 
ma wake, au kumsaidia kumbebesha mzigo wake ni sadaka pia; na neno zuri ni sadaka 
pia; na kila hatua unayoipiga kuelekea msikitini kwa ajili ya sala ni sadaka; na kuondo- 
sha kitu chenye madhara njiani ni sadaka pia.” (Bukhari, Sulh 11). 

Msaada mkubwa na wa muhimu mama anaoweza kuwapa watoto wake ni kuwalea 
katika misingi na tabia za kiislamu. Hata hivyo, mbali na kuwakuza watoto wake kama 
waislamu wazuri, mama hana jukumu kwa watoto ambao si wake. Hata hivyo, ikiwa 
atachagua kuwafundisha kanuni za kiislamu, basi kwa hakika ni heshima kwake. 

Kwa mfano, kwa kupeleka chakula alichokipika kwa jirani yake mwenye uhitaji aki- 
wa na mtoto wake wa miaka 6 na binti yake wa miaka 8, basi atakuwa amewasaidia wote 
katika watoto wake na wale wa jirani yake. kwa namna gani, unaweza kuuliza? Vizuri, 
amemsaidia jirani yake kwa kumpa chakula, na watoto wake kwa kuwafundisha jinsi ya 
kusaidia wengine. 

Kwa kuwasaidia wengine, wote wawili mtoaji na mpokeaji huhisi uwepo mtukufu. 
Kwa mpokeaji hupata afueni na mtoaji hujiepusha na uchoyo. Kuwashukuru wengine ni 
kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa kumshukuru mtoaji ambaye amepewa 
uwezo wa kupitisha neema ya Mwenyezi Mungu, kwa ukweli ni kumshukuru Mwenyezi 
Mungu mtukufu. 


SEHEMU 

2 


57 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Tunajifunza kushukuru kuliko bora kutoka kwa Mtume (S.a.w) ambaye amesema, 
“Ikiwa kitu kizuri kimefanywa kwa mtu na kisha wakasema “Jazakallahu khayran” kwa 
yule aliyefanya kitu kile kwa hakika amewatukuza vema.” (Tirmidhi, Birr, 87). 

Kiini cha kusaidia ni, kujua kwamba mtoaji ameweka imani ambapo inatakiwa ku- 
wekwa. Kwa neema ambayo huja katika njia zetu ni uhalisia, ni imani pekee ambayo 
tumepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Kutunza amana bila udanganyifu, 
na kuweka katika njia iliyo sahihi na ya kiaminifu, haimfanyi mtu kuwa mwema lakini 
ni wa kuaminika pia. Kwa kuongezea shukrani huanzia kwa kutumia neema ambapo 
zinastahiki kutumika. Mwenyezi Mungu mtukufu katika surat Ibrahim 14; 7 “Na alipo- 
tangaza Mola wenu Mlezi; mkishukuru nitakuzindishieni...” 

Moja ya neema kubwa ambazo wanawake wameruzukiwa ni “kuwa mama”. Neema 
hii yenyewe huhitaji shukrani kubwa sana na mazingatio. Mtoto ambaye amekuwa kati- 
ka mazingira ambayo yamejawa na usafi, lishe yenye afya, imani, huruma, na kuthamini 
kwa imani na misingi thabiti, kwa hakika amechukuwa msaada auhitajiyao. 

4. SIFA ZA KISOMI 


a- Kuwanaelimu 

Maarifa yamezungukwa na taarifa zinazotafsiriwa na ubongo, kuonekana, kutafiti- 
wa na kutafakariwa. Kujua kitu fulani vizuri hii ina maana kuifahamu sayansi, ni wema 
wenye thamani. Mtu ambaye anajua ukweli anaweza akasema kwamba kitu hiki hakiko 
sawa. Mama anayejitambua huwa hafuati maneno ya wengine kwa upofu na hivyo kuwa 
katika hatari ya kufanya makosa. 

Mwenyezi Mungu mtukufu katika surat Taha aya ya 114 amesema, “N sema: Mola 
wangu Mlezi nizidishie elimu.” Pia, Sema: Ati watakuwa sawa wale wanaojua na wale 
wasiojua?” (Al-Zumar, 39: 9). Katika aya nyingine, Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, 
“Mwenyezi Mungu atawainua walio amini miongoni mwenu, na waliopewa elimu daraja 
za juu.” (Al-Mujadilah, 58: ll).Tunaweza kuona katika aya hii, mkazo na umuhimu uliope- 
wa katika elimu. 

Mtume wetu Muhammad Al-Mustafa (S.a.w) alisema, “Viko vitu viwili unaweza 
kuwa na wivu navyo; mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa mali na anazitumia katika 
njia sahihi, na mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa hekima (elimu ya dini) na hutoa 
maamuzi yake kwa mujibu na kuifundisha kwa wengine. (Bukhari, llim 15). 

Kwa hiyo kuwa na elimu ni muhimu kwa kila muislamu. Hivyo hivyo mama anat- 
akiwa kuwa na elimu ya historia, matukio na elimu kwa ujumla ili kuwa na jukumu zaidi 
kwa elimu ya watoto wake. 


58 




Sifa Za Mama Mzuri 


Mtume (S.a.w) alisema, “Kwa yoyote atakayefuata njia sahihi kwa ajili ya kutafuta 
elimu, hivyo Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi, kwa hivyo, njia kuwelekea peponi” 
(Bukhari, Ilim 10). Kama ambavyo elimu inaweza kupatikana kwa kusoma vitabu, inaweza 
pia kupatikana kwa kunukuu kwa makini sana kwa vile vinavyotuzunguka, wakizung- 
umza na watu wenye uzoefu na kwa kujenga uwezo wako binafsi. Kuhudhuria mikutano 
ya kiroho na kutafiti pia huongeza elimu zaidi. Mama anatakiwa kuwa wa mwanzo na 
muhimu zaidi katika kujenga elimu yake katika misingi ya Uislamu. Anahitajika kuwa 
na elimu katika mazingira haya kwa sababu dini inakwenda mkono kwa mkono na mai- 
sha. Hii inamaanisha kuwa kila hatua na kila pumzi tunayovuta, kila tonge tunalokula, 
kimsingi katika kila kitu tunachofanya, tunatakiwa kufuata maamrisho ya Mwenyezi 
Mungu na kujizuia kwa yale aliyoyakataza. 

Kukubali taarifa bila ya kutafuta chanzo chake vinaweza kutupoteza. Wakati wa ku- 
wafundisha watoto, na kwa kila uzoefu mtu anaokua nao, Quran na Sunnah ni lazima 
viwe kielelezo. Ili kufikia hili, mtu anatakiwa kuwa na msingi mzuri wa elimu. Msingi 
huu thabiti husaidia mtu kuongeza ufahamu wa tamaduni zao na pia kuona maisha 
na watu katika namna bora. Kwa mfano, mwanamke ambaye ana msingi mzuri katika 
elimu ya kiislamu, huamua kuchunguza juu ya hali ya kuwa mama na malezi ya mtoto. 
Utafiti wake kwa kuongezea na elimu yake ya dini, vitakuza katika elimu yake. tunaweza 
kupima shughuli nyingine nyingi zaidi kwa njia sawa na hii, kama vile kufuma, kushona, 
kuhudumia mimea, kuchagua rangi na mitindo, kusafisha nyumba na kuiweka nadhifu, 
shughuli zote hizi vinaweza kuwa utajiri kwa elimu ambayo mtu yuko nayo tayari. 

Kuwa na elimu nyingi huwa haina kazi ikiwa haitatumika katika maisha na kutumika 
kuboresha maisha yetu. Mwenyezi Mungu Mtukufu ametuambia katika Surat al-Jumah 
aya ya 5 kuwa mayahudi ambao walipewa Taurat na hawakuiheshimu ni “kama punda 
waliobeba vitabu.” Mwenyezi Mungu Mtukufu anatutaka kufanyia kazi vile tunavyovijua. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema, “Je, Mnawaamrisha watu mema na mkajisahau nafsi 
zenu (kuyafanya) hali nyinyi mnasoma Kitabu? Basi je, hamzingatii?” (Al-Baqara, 2:44). aya 
hizi zimebainisha umuhimu wa kujua na kufanyia kazi kile tunachokijua. 

b- Kutenda kulingana na elimu 

Kipengele muhimu kabisa cha elimu ni “kujijuwa mwenyewe”. Elimu huongeza ufa- 
hamu na uzuri kwa vyote katika taarifa unazozifahamu. Mtu mwenye elimu husema, 
“ninajua.” Mtu mwenye elimu huwa anafahamu kuwa ni kitu gani ambacho hakifaha- 
mu. Kujifahamu ni yapi mapungufu yako, uwezo na kuweza kuvitumia katika nafasi yao 
husika pia ni sehemu ya kutenda kwa kufahamu juu ya elimu. 

Kwa mfano, mama ambaye ana elimu ya sala hujua dondoo za sala kama vile; wakati, 
rakaa, hukumu, sharti na Sunnah za sala. Mama mwenye elimu haishii kujua, isipokua, 
huipa sala haki zake zote na namna hiyo huwa kigezo bora kabisa kwa watoto wake 
kufuata. 


SEHEMU 

2 


59 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Tunaweza kutumia mfano mwingine kufafanua zaidi: mama ambaye ana elimu ya 
funga, anafahamu sharti za funga, ni wakati gani inaweza kuvunjika na maana ya suhur 
na iftar'®. Mama mwenye elimu hufunga katika namna bora kabisa kadir anavyoweza na 
kuwasaidia watoto wake kuamka kwa ajili ya suhur(daku) na kuzoea kufunga. Katika 
taarifa kuna nadharia, hali ya kuwa katika elimu mtu hutenda kile anachokijua kwa ku- 
fanya matendo ambayo ni ya haki kikamilifu. 

Mama wa kiislamu ambaye “hutoa vyote anavyopata” na kuongezea katika ukwe- 
li kwa elimu yake, kwa hakika ni mama mzuri. Kwa wale ambao wanaweza kuathiri 
nyoyo za watu “wana mtazamo” ambao hutumia elimu waliyonayo. Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ametuwekea kipaumbele juu ya uhalisia huu katika aya hii, “Je, Mnawaamrisha 
watu mema na mkajisahau nafsi zenu(kuyafanya) hali nyinyi mnasoma Kitabu? Basi je, 
hamzingatii? (Al-Baqara, 2:44).” 

c- Vitendo vya kiakili 

Akili ni muunganiko wa hatua za kufikiria za mtu, kufikiria, uelewa, hukumu na 
uwezo wa kutathimini hali. Hakuna shaka, akili ni neema kubwa, hata hivyo pindi tu in- 
apotumiwa kwa maelewano kwa mafunzo ya uislamu. Pindi akili inapotumika kinyume 
cha kile ambacho kimebainika yaani chanzo kitukufu, inaweza kuwa adui mkubwa sana. 

Tunaweza kusema juu ya hili kwa kutumia shetani kama mfano. Alikuzwa katika 
kiwango cha hali ya juu kiasi cha kufikia kiwango cha juu kabisa cha malaika. Shetani 
alikuwa na akili na alitumia hoja, hata hivyo kinyume cha mafundisho ya kiislamu. 

Alikataa kumsujudia Adam akidai kwamba Adam ameumbwa kwa udongo na yeye 
ameumbwa kwa moto kwa hiyo alijiona yeye kuwa ni “bora” kuliko Adam. Hivyo 
aliipinga amri ya Mwenyezi Mungu na kupelekea kufukuzwa katika bustani ya 
pepo. 

Haijalishi mtu ana akili kiasi gani, ikiwa akili yake haijajipwekesha kwa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anaweza akakosea kiasi kikubwa kutokana na akili 
yake. Hii ni kwa sababu ubongo na akili vina ukomo. Siyo kila kitu kinaweza 
kutatuliwa na kujibiwa kwa hoja. Mambo ambayo ubongo hauwezi kuhoji huan- 
gukia katika nyanja ya imani, ambayo humsaidia mtu kutokana na kutokwa na 
akili. 

Kila mmoja hutafsiri taarifa kwa kiwango tofauti cha akili. Kuna baadhi ya 
watu wako na uwezo mkubwa katika masuala ya hesabu, wakati wengine wa- 
nafanya vizuri katika mambo ya fasihi. Sio kila mtu anaweza kuandika kitabu. 
Sio kila mmoja anaweza kuwa mhandisi au daktari wa upasuaji na kufa- 
nya shughuli za upasuaji. Mwenyezi Mungu Mtukufu humpa 


10. Sahur na Iftar ni vyakula vinavyoruhusiwa wakati wa kufunga, kabla ya mapumziko na baada ya kuzama kwa jua kwa 
mpangilio wake 



60 





Sifa Za Mama Mzuri 


kila mtu uwezo tofauti na kwa uwezo huo watu wamepewa neema na fursa ya kusaidia 
binadamu kwa kiasi kikubwa. 

Mtu ambaye alivumbuwa bomu la kiatomiki ana akili tofauti na mtu ambaye ame- 
andika “Masnawi.” Watu wenye uwezo wa akili ulio sawa wanaweza kufanya matendo 
mazuri au mabaya. Tumeshuhudia hayo, watu waliosababisha uharibifu mkubwa na 
kuteketeza katika historia walikua na kiwango cha juu cha akili. Hii ina maanisha kwam- 
ba akili kwa jinsi ilivyo yenyewe peke yake haina manufaa. Inakua na manufaa na yenye 
thamani ikiwa tu itatumika kwa namna nzuri na kuuhifadhi ukweli. 

Ikiwa msanii stadi ataweka saini yake katika picha ambayo ni ya kifedhuli na isi- 
yokua na maadili mazuri, na msanii mwingine stadi anaweza kumalizia kupaka kwa 
mandhari ambayo inaweza kutafakariwa na watu wengi. Wakati huo huo mwandishi 
anayeburudisha anaweza kutumia uwezo wake kwa kuwapotosha watu na mwandishi 
mwingine anaweza kutumia uwezo wake na kuwashawishi watu katika ukweli na wema. 
Hapa tunaweza kulinganisha akili na kitu ambacho kinaweza kupimwa kwa mujibu wa 
kitu kilichotumika. Baada ya kufafanua akili, sasa tunaweza kuendelea na vitendo vya 
kiakili: 

Uwezo wa kutatua tatizo kwa uharaka na katika njia ambayo inastahiki zaidi inait- 
wa vitendo vya kiakili. Mama ambaye ana vitendo vya kiakili itakua kuangukia kwake 
katika mambo ya uwezo mdogo kwa watoto ni kwa kiwango kidogo. Hatapata ugumu 
sana kujibu maswali yao. Kufikiria kwa uharaka hupelekea kutenda kwa uharaka. Kwa 
hiyo mama humaliza kazi zake za nyumbani kwa uharaka, hutumia muda mfupi jikoni 
na kwa hiyo anaweza kutumia muda bora na watoto wake. 

Kila kazi ina wepesi wake. Vitendo vya kiakili ni uwezo wa kugundua njia nyepesi 
na kutumia katika namna na sehemu sahihi. Watu waliobarikiwa uwezo huu wa kiakili 
huonyesha uhalisia katika uzalishaji na kuacha wengine wakitamani majibu yao. Hebu 
tutanue wigo zaidi kwa kutumia mfano katika historia: 

Kama mtoto, pindi Fatih Sultan Mehmet (anayesadikiwa kuukomboa mji wa Istan- 
bul) alikua mtundu, baba yake Murat Han II alikua akisema, “wewe ni mtoto mtundu 
na namna gani! Hakuna kitu kitakuja kwakol”. Katika tukio, palikua na mmoja ambaye 
moyo wake ulikua umefunguka katika uwepo wa kitakatifu, “Akshamsuddin.” Alikua aki- 
tabasamu na kusema, “ni kipi baba yako anasema, ni kipi Qadar inasema.” 

Sultani Yavuz Selim, kama ilivyo kwa masultani wengine wa ngome ya Othman, ali- 
kuwa akifanya safari zake kwa siri kwa ajili ya maslahi ya nchi. Katika safari moja, mmo- 
ja katika watu wake mkaidi kwa kujua walikua wanakwenda katika nchi gani. Sultani 
Yavuz akamuuliza, “unaweza ukatunza siri?” vizier akawa na matumaini na akasema, 
“Ndio sultani, ninaweza.” Yavuz Selim akajibu, kwa hiyo ninaweza.” 

Mshairi wa kiislamu Mehmet Akif Ersory alikuwa awali daktari wa mifugo. Siku 
moja, kijana alimuuliza kwa namna ya kejeli, “ulikua daktari wa mifugo, sivyo?” Meh- 
met Akif akamjibu, kwa vitendo vya kiakili na ujasiri, “Ndiyo, ninawezaje kukusaidia?” 


SEHEMU 

2 


61 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


d- Kuwa wazi kwa mawazo mapya 

Uvumbuzi unatumika kufanya maisha yawe mepesi. Uvumbuzi huanza kwa ku- 
chukuwa njia za zamani na kuzifanya kuwa na matumizi na zenye ubora zaidi. Uvum- 
buzi ni neema ikiwa tu hautasababisha madhara ya kimwili na kiakili, haiendi tofauti na 
asili ya binadamu na upo kwa mujibu wa Quran na Sunnah. 

Kwa mfano mama anayefua nguo anaweza kunufaika kwa kiasi kikubwa kutokana 
na mashine ya kufulia. Ni uvumbuzi ambao utamnufaisha yeye na kumpunguzia uch- 
ovu. Kwa kuwa hakuna sabuni yenye madhara inayotumika, mashine haina madhara. 
Kuna mifano mingine mingi ya mashine za kiteknolojia. 

Upya si kwamba unarahisisha tu maisha yetu ya kila siku. Mawazo mapya yanawe- 
za pia kurahisisha na kuboresha mfumo wetu wa kielimu kwa kutumia njia mpya za 
ufundishaji. Njia mpya ya kuhifadhi kipande cha taarifa ni mfano mmoja wapo. 

Hakuna sehemu ya ushabiki katika uislamu. Mtu anaweza akakataa maoni mapya, 
kutiwa hatia au njia ambayo haikuwahi kufikiriwa hapo mwanzoni. Mdahalo na ku- 
kosolewa vinaruhusiwa. Hata hivyo, hivi vyote vinafanyika pasina kuacha imani ya mtu. 
Kila kitu kinatakiwa kupimwa kwa mujibu wa Quran na Sunnah. 


5. SIFA ZA KILUGHA 


a- Uwezo wa kuongea 

Watu wanaweza kueleweka kwa namna ambavyo wanaongea. Ndio sababu ni 
muhimu sana kuongea vizuri na kuweza kuelezea hisia vema, kwa ajili ya kustawisha 
jamii. Njia bora ya kufikisha kile ambacho tunakifikiria ni kwa kuongea kwa ufasaha. 

Tamko linajumuisha sauti, maneno, sentensi na mpangilio wake, namna ya lina- 
vyoongelewa, mkazo na namna uso unavyoonekana. Kila mmoja hujifunza lugha zao 
kutoka kwa wazazi wao na kisha kutoka kwa wale wanaowazunguka. Hivyo, ni muhimu 
kwa mama kuongea vizuri na kwa ufasaha. Uwezo wa mama wa kiislamu kuongea vizu- 
ri lugha yake asili inatakiwa kuwa sifa yake mojawapo ya tofauti. 

Mtume wetu (S.a.w) alituambia ni aina gani ya maneno ambao yanamridhisha na 
yapi ambayo hayamridhishi katika hadithi, “Katika siku ya Hukumu wapendwa na wale 
walio karibu yangu, miongoni mwa watu wangu wa karibu, watakuwa ni wale watu 
ambao watakuwa na tabia njema kabisa. Wale miongoni mwenu, ambao wanaongea kwa 
maringo na wanaotoa kwa kujisifu, watakuwa na bughudha sana kwangu na mbali sana 
kutoka kwangu katika siku ya hukumu.” (Tirmidhi, Birr 71) 

Hapa tunaweza kuthibitisha kwamba baada ya kuongea nukta yako bila ‘kujionye- 
sha’ au kuwa na dharau, ni vizuri kama ukinyamaza. Ni vizuri kwa mmoja kuwa asili 


62 




Sifa Za Mama Mzuri 


na wa kawaida wakati wa kuongeza. Ikiwa mtu anaweza kuchagua zaidi ya njia moja 
kuelezea maana, basi mtu huyo analazimika kwenda katika njia ambayo inafaa zaidi na 
chaguo lenye adabu. 

Nukta nyingine ambayo mama anatakiwa kuifahamu ni kwamba wakati anaongea 
na watoto, mama anatakiwa kuongea nao kama watu wazima na sio watoto wadogo. 
Kwa njia hiyo, mtoto hujifunza kutamka kwa ufasaha maneno na anakuwa na tatizo 
dogo katika namna ya kuongea. 

b - Uwezo wa kuhutubia 

Kwa mtu kuwa mhutubu, sio muhimu kutoa hotuba katika kumbi zilizojaa sana. 
Mama mara zote ni mhutubiaji. Ikiwa hakuna mtu mwingine yoyote isipokua watoto 
wake, basi watakuwa pale mara zote wakimsikiliza. Mhutubiaji mzuri anaweza kutoa 
maana ya kitu katika njia bora zaidi, kuteka umakini wa hadhira na kuwaathiri. 

Mfano wa mama ambaye yuko makini kuongoza watoto wake katika wema na 
ukweli sio tu anaongea vizuri na kwa upendo nyumbani, bali na katika jamii ya watu 
wengine pia. Mama mwenye sifa hizo atapata heshima zaidi na uongozi katika macho 
wa watoto wake. 

c- Uwezo wa kujielezea 

Moja ya kipengele cha muhimu kabisa katika uwezo wa kujielezea, ni imani thabi- 
ti. Kuna tofauti kubwa sana baina ya mtu anayeongea kutoka moyoni akiwa na imani 
iliyokamilika na mwingine ambaye hana uhakika kuhusu kile anachokiongea. Yule am- 
baye ana uhakika na kile ambacho anakiongea huongeza nguvu katika majadiliano yake 
kwa muonekano wake wa uso, mkazo, uchaguzi wa sentensi zake na mpangilio wa sauti 
pamoja na lugha ya mwili. 

Mama mwenye uwezo hafifu wa kujielezea anaweza kuchukua hatua ya kwanza ka- 
tika kuboresha udhaifu wake kwa kuongea na vifaa vya nyumbani. Kochi, mtungi wa 
maua, taulo au penseli huwa havipati shida katika kumsikiliza yeyote. Ikiwa mmoja ata- 
pata mtu wa kumfanyia mazoezi, mtu anaweza kuongeza uwezo wake katika hotuba kwa 
kuongea kwa makini na kwa tahadhari kwa vitu visivyo na uhai kama vile anaongea na 
watu. Jukumu kama hilo hilo linaweza kufanyika kwa kioo kwa kurudia muonekano wa 
uso na kuona ni jinsi gani yanaathiri maneno ya mtu. 

Maneno na lafudhi vinaweza pia kuboreshwa kwa kusikiliza program za redio. Iki- 
wa kuna watu wanao kuzunguka ambaye anajulikana kwa kuongea vizuri, basi unataki- 
wa uwajumuishe katika program yako na kujifunza katika maarifa yao. 


SEHEMU 

2 


63 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


d- Misamiati wazi 

Mtu ambaye anatarajia kuongea vizuri anatakiwa kuongeza misamiati yao na kujif- 
unza njia tofauti ya kuelezea aina fulani ya hisia na maana. Hii inasaidia kuongeza kwa 
ukubwa wa ubora vyote uwandishi na kuongea. 

Mtu ambaye anahitaji kuongeza misamiati yao ni lazima kwanza aanze kwa kusoma 
vitabu. Kwa kutumia kamusi ndogo ambazo zimeandaliwa kwa ajili yetu na kuangalia 
maneno mawili au matatu, moja huongeza rangi kwa vyote maneno na hali ya kijamii. 

Kwa kuanza na lugha mama, ni muhimu pia kufahamu maneno ya lugha nyingine. 
Kwa kuongeza, mtu anatakiwa kujifunza maana ya misimu na rejesta ambazo hutumika 
katika jamii. Kwa watoto, hususani vijana, hutumia maneno baina yao na maana tofauti 
na yale yanayotumika na watu wazima. 

e- Mpangilio wa sauti 

Mpangilio wa sauti wa mtu hutoa hisia mtu alizonazo wakati akizungumza. Mama 
ambaye huongea kwa sauti, wakati mwingine akipayuka, hupanda mbegu za uoga kwa 
watoto wake. Kwa upande mwingine, mama ambaye anaongea kwa sauti ya chini am- 
bayo inakua ngumu kujisikia hata yeye mwenyewe, inawezekana asivute usikivu anaou- 
taka kutoka kwa watoto wake. 

Sehemu ya kati huwa tupu ikiwa mpangilio wa sauti uko kati na maneno yako wazi. 
Sauti zetu huongezeka, kupungua, hua nyororo au kali kutokana na hali. Kilichokua 
cha muhimu ni mpangilio wa sauti na ujumbe unaoongelewa upo katika maelewano ili 
kwamba ujumbe uwe wazi kufikishwa. 

Mtoto mwenye tabia mbaya ambaye anaonywa kwa tabasamu na sauti nyororo, 
“nina hasira sana na kile ambacho umekifanya” haitabadilisha kitu chochote. Sauti ya 
ukali yenye uso wenye hasira “ninakupenda mpenzi” haitakuwa na maana pia. 

Kama ilivyo kujifunza kitu chochote, mtoto pia hujifunza jinsi ya kutumia sauti ka- 
tika hali mbalimbali kutoka kwa mama yake kwanza. Mama ambaye anaongea vizuri 
kwa mpangilio mzuri wa sauti atakuwa na watoto ambao watakuwa wanaongea vizu- 
ri pia. Mtoto hujifunza njia ya maneno na lafudhi kutoka katika familia yake kwanza. 
Mtoto ambaye amelelewa katika familia ambayo kila mtu huongea kistaarabu basi naye 
ataongea kistaarabu pia. Kinyume chake, ambaye amelelewa katika nyumba ambayo kila 
mtu huongea kwa kupayuka basi kuna uwezekano mkubwa na yeye kukuwa na kuwa 
anapayuka pia. Kwahiyo, ni muhimu kutambua kila kosa ambalo mama hulifanya kati- 
ka maneno yake kuna uwezekano mkubwa wa kuigwa na watoto wake. 

Kabla ya kuhitimisha mada hii, ni muhimu kuelewa kwamba baadhi ya watoto am- 
bao wana matatizo ya kusikia hupandisha sauti zao bila kujizuia. Ikiwa mmoja wenu 
atagundua kuwa mtoto wako ana tatizo hili, basi anatakiwa kuonana na daktari kwa ajili 
ya kutaka msaada wa kitaalamu. 


64 




Sifa Za Mama Mzuri 


6. SIFA BINAFSI 


a- Mwangalifu na muelewa 

Hii ina maana ya uwazi katika maelezo ya mbweha kama mnyama mjanja. Kuwa 
muelewa ina maana kufahamu vile vinavyokuzunguka, kutoka kwako binafsi, watoto, 
marafiki wa karibu na wa mbali, mahitaji yao na hofu, udhaifu na nguvu. Ubora huu 
hupatikana kwa kiwango cha juu na cha chini katika kila mtu makini na mwenye akili. 

Mama mwenye mtazamo, hufahamu hususani kwanini huzuni zimegubika nyuso za 
watoto wake au kwanini hawafaulu vizuri shule. Hufahamu ni tovuti gani mtoto wake 
wa kiume anaitumia akiingia katika mtandao na kwa nini binti yake hahudhurii shuleni. 
Kwa kuwa huwaangalia watoto wake kwa afya na njia nzuri. Mama muelewa husimamia 
watoto wake na kuelewa vizuri kipi kinaendelea. 

Mama ambaye amejaaliwa na tabia hiyo hawezi kudanganywa na watoto wake. Hii 
ni kwa sababu mama anayeheshimika na hakuna chochote kinachofanyika nyuma yake, 
sio mtu wa kulazimishwa isipokuwa kwa mtu ambaye anamsimamo na hivyo, yupo ma- 
kini zaidi na majukumu yake ya kimama. Mama wa aina hii, huwafundisha watoto wao 
adabu kwa mujibu wa imani zao kwa kina. 

Mfano mzuri wa jinsi ambavyo wazazi wanaweza kufahamu mambo yanayoendelea 
katika maisha ya watoto wao kwa mara nyingine tena yanaweza kuonekana katika mai- 
sha ya Mtume wetu. 

Siku moja, mtoto wa Ali,(Mwenyezi mungu awe radhi naye) alichukua tende moja 
katika tende za sadaka(tende zilizowekwa kwa pembeni kwa ajili ya sadaka). Baada ya 
kuona hivi, Mtume(S.a.w) aliingilia kati mara moja na kusema, “hapana, iteme! Je una- 
fahamu hatuwezi kula katika sadaka?” (Muslim, Zakat 161). 

b- Mkweli na mtetezi wa haki 

Haki ni mfumo ambao pindi ukweli na haki za watu hazidhuriwi, kila mmoja hupa- 
ta haki yake na kile anachostahili. Katika familia, haki inaweza kutumika wakati watoto 
wakiwa wanakuwa kwa kujionea kanuni ambazo zinatumika. Muislamu hapimi haki 
na yupi ana haki kwa mujibu wa matakwa yao wenyewe, lakini kwa mujibu wa vipimo 
ambavyo tumefundishwa na Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (S.a.w). 

Kumuambia dada mkubwa mara kwa mara bila haki kwamba ni mkubwa na ndu- 
gu yake ni mdogo, sio haki na ni vibaya. Haki ya mtu ni haki ya mtu hata kama ana 
umri gani na nafasi gani. Ikiwa haki itatumika, itawazuia wadogo zake kutokana na fikra 
mbaya, kwamba anaweza akafanya chochote anachotaka, kwa namna yoyote anayoitaka, 
kwa sababu tu ni mdogo. 


SEHEMU 

2 


65 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Mama ambaye anayelinda ukweli na haki za watu huwa mfano mkubwa kwa wa- 
toto wake. Kwa hakika tuna uhitaji wa kina mama zaidi ambao sio tu kutetea ukweli 
na haki katika majumba yao bali na katika jamii zao pia. Ni jukumu la kila muislamu 
mwenye uwezo kutetea haki za waislamu wanyonge na kuwa na nguvu na matawi ya 
uaminifu ambayo wanaweza kuegamia kwayo. Mama mwema huchukuwa jukumu la 
kujali huwa hamnyimi yoyote yule haki yake, awe mtoto wake au mtu mwingine yoyote. 
Na Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema, “Na hukumuni kwa haki, Hakika Mwenyezi 
Mungu anawapenda wanaohukumu kwa haki.” (Hujurat 49:9). 

Kama ambavyo tunasimama katika swala, tunalazimika pia kusimama dhidi ya 
wanyanyasaji katika maisha ya kila siku. Kwa kuwa ikiwa tutakaa kimya dhidi ya ud- 
halimu, itaashiria kuwa mtu huyo amekubalika na hivyo, mtu bila kukusudia mtu huwa 
mshirika katika udhalimu unaotendeka. 

Hii ina maanisha kwamba mama ambaye anataka kutenda haki kwa watoto wake 
anatakiwa kusimamia haki ya kila mtoto, kuwapa umakini unaohitajika na kuwazawa- 
dia katika namna ya haki. 


c- Zawadi na maonyo 


Kwa kuona kitu ambacho ni haki, kizuri na cha thamani kwa kukigundua, kukith- 
amini na kukipa umuhimu, mtu kwa hakika humzawadia mtu huyo. Kwa kuona kitu 
ambacho ni kibaya, hakiko sawa na kisicho na thamani, kwa maelezo ya mtu na mata- 
manio ya mtu kutatua tatizo, mtu anatakiwa kumuonya yule aliyehusika. Zawadi ina- 
jumuisha kukubalika, heshima na shukrani wakati onyo ni kukataza, aibu na uhitaji wa 
maelezo. 



Kutambulika juu ya ufaulu ni msisimko mkubwa, wakati kukaripia juu ya kosa 
huchochea mtu kufikiria kwa mara nyingine tena matendo yao na hivyo kumhamasisha 
mtu kuachana na tabia hiyo. 

Pepo na moto, zawadi na onyo, ni ushahidi wa kitukufu wa ushaw- 
ishi walionao watu katika maisha ya kila siku. Ikiwa tutamuweka mtu 
anayestahili kuzawadiwa na mtu anayetakiwa kuonywa katika daraja 
sawa, kwa hakika itakuwa ni udhalimu mbaya sana. Mtu anayestahiki 
pongezi anaweza kukata tamaa gafla kufanya kitu kizuri. Mtu am- 
baye anastahili kukaripiwa na kuonywa anaweza kupata nguvu na 
kuendelea kufanya mambo mabaya. 

Matumizi ya utaratibu katika nyumba, shule, makazini na kila 
mahali wanapopatikana watu, huongeza ufaulu na amani ya aki- 
li. Kutokuwepo kwa hamasa na utambulisho wa kipaji unaweza 
kusababisha kupoteza ufanisi na kuuwa, hali ya kushindwa 
kuonya makosa kunaweza kusababisha kuongezeka kwa ma- 
kosa yenye madhara makubwa zaidi. 

Kwa hiyo mama ni lazima kutumia zawadi na kukanya 
kwa mfumo wa ukweli wake kwa ajili ya kuwa na ufanisi. 

1 


66 




Sifa Za Mama Mzuri 


Kwa njia hii, watoto wanaweza kutofautisha kati ya haki na batili kwa urahisi zaidi na 
kuchukua hatua kubwa zaidi katika njia sahihi zaidi. 

Kwa utambuzi, watoto wanaweza kuonyesha shukrani zao kwa kumshukuru 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kwa kukanya, wanaweza kujifunza jinsi ya kumuomba 
Mwenyezi Mungu Mtukufu msamaha wake na huruma yake. hii inaweza kupatikana 
kupitia elimu ya mama na uwezo wake kuwafikishia watoto wake. 

d- Uwaminifu 

Ummah huu wa Mtume Muhammad (S.a.w) unashindana kwa uaminifu. Kuwa 
mwaminifu inamaanisha kuaminika kwa vyote yani kile unachokisema na kile una- 
chokifanya bila kuwa na kusudio la kumuumiza mtu yoyote au kusababisha madhara 
yoyote. 

Njia rahisi ya kuwa mwaminifu sio kudanganya au kumuongopea mtu, bila kujali ni 
kwa namna gani hali ilivyo ngumu. Mtume wetu(rehma na amani ziwe juu yake) alise- 
ma, “yule ambaye anaongopa sio katika sisi” (Muslim, Iman 164). Kwa hiyo, kuonyesha kwa 
uwazi uamuzi wa wale wanaodanganya na kuongopa. 

Kwa bahati mbaya, kosa kwa kina mama wanalolifanya, yawezekana bila kujua, ni 
kumwambia “mtoto wake anayelia” kwa uwongo ili anyamaze, au ili tu apumzike. Mama 
husema kwa uwongo, “Ikiwa utanyamaza nitakupeleka katika hifadhi.” Mtoto huwa na 
furaha baada ya kusikia ahadi hii na huacha kulia, kisha anasubiri. Ikiwa mama ha- 
tatimiza ahadi ile na kumuongopea mtoto wake, basi kuna uwezo mkubwa mtoto asim- 
wamini mara nyingine akisema, “Ikiwa utanyamaza nitakununulia chokoleti.” 

Mama mwenye ufahamu anafahamu vizuri kwamba kuna huruma kwa suluhisho la 
muda mrefu wakati kwa muda mfupi, kuna vikwazo vya mpito tu kwa usumbufu. Kwa 
mama ambaye ni mchamungu, anahofia kudanganya na hapendi kuonekana muongo na 
watoto wake ni lazima afuate kanuni hizi mbili rahisi. 

1. Anaweza kusubiria kwa uvumilivu kwa mwanae kunyamaza pasina kuweka 
ahadi yoyote ile. 

2. Anaweza kumuahidi zawadi ambayo ipo katika uwezo wake hata kama ni kitu 
gani. 

Hali kama hiyo hiyo inaweza kutokea pindi simu inapoita. Mtoto akipokea simu. 
Mpigaji akiuliza “mama yupo nyumbani?”mtoto atamwangalia mama yake. Ikiwa mama 
atakuja na kuongea na mtu aliyepiga simu, hapo hakuna shida. Hata hivyo, ikiwa mama 
hatotaka kuongea na mtu aliyepiga kwa sababu moja au nyingine, anaweza kuonyesha 
ishara kwa mtoto wake na kumwambia aseme “waambie mama hayupo nyumbani.” Ki- 
sha mtoto huamriwa kusema uongo na inawezekana kuja kuona jambo la kudanganya ni 
halali. Hii ni dhambi nzito sana na majukumu hatari sana, zaidi ya ambavyo mtu anawe- 
za kufikiria. Mfano huo unaonyesha jinsi kina mama, mara kwa mara bila kufikiria au 
katika hali ya usikivu, anaweza kupitisha laana ya oungo kwa watoto wake. 


SEHEMU 

2 


67 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Mtume wetu (S.a.w) alisema, “je, sitakiwi kuwaeleza juu ya dhambi kubwa kabisa?” 
maswahaba wakasema, “hakika ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu.” Akasema, “kum- 
shirikisha Mwenyezi Mungu na washirika wengine na kutowatendea hisani wazazi waw- 
ili.” Na yeye Mtume(Rehma na amani ziwe juu yake) alikuwa ameegamia upande mmoja 
wa sakafu, kisha akakaa na kusema, “kwa hakika kuweni makini sana kuhusu kusema 
uongo na kutoa ushahidi wa uongo” na akawa anarudia rudia hadi maswahaba wakase- 
ma, “tulitamani hata anyamaze na siendelee kusema tena.” (Bukhari, Shahadat 10). 

Udanganyifu mara zote hushabihiyana na maneno. Mama ambaye anajifanya kum- 
sikiliza mtoto wake hali ya kuwa akili yake haipo pale kwa hakika anamdanganya mwa- 
nae. Kwa namna hiyo, njia sahihi zaidi ya kufanya ni kusema, “samahani, mpendwa 
wangu, akili yangu ilihamia sehemu nyingine, sikusikia. Nitakuwa na furaha sana ikiwa 
utarudia kile ambacho ulichokisema. Kisha asikilize kile ambacho mtoto wake anakise- 
ma. 

Kama ilivyoonyesha katika mfano uliotangulia hapo juu, mtoto huangalia kwa ma- 
kini na kugunduwa matokeo. Ikiwa mama atakuwa ni mwenye mazoea ya kudanganya, 
mtoto wake naye atakuwa na tabia hiyo hiyo. Kwahiyo, kabla ya mama mwenye hasira 
kumkaripia mtotowake, “wewe ni muongo” anahitaji kujitizama katika kioo na kujita- 
thimini yeye kwanza. 

Ikiwa mama ni mtu mwaminifu na anakumbana na matatizo binafsi yake mwenyewe, 
basi hatakiwi kukata tamaa ya kuwa mwaminifu. Ni katika hali hizo kwamba mtu huwa 
mwaminifu katika macho ya watoto wake, macho ya watu wengine na katika imani yake 
pia. Watu ambao wanaishi na mtu huyo sio tu watafurahia ladha ya kuishi na mtu mwa- 
minifu, lakini pia watajifunza kuwa wakweli na waaminifu wao wenyewe. 

e- Kujitahidi katika Nyanja tofauti tofauti 

kila hatua tunayopitia inatakiwa kuwa na wema wa hali ya juu kuliko hatua iliyotan- 
gulia. Ni jukumu letu kutimiza kila kitu katika namna bora kabisa kadiri tuwezavyo hali 
ya kuwa tukijitahidi kufikia ukamilifu. Ni ibada nzuri kiasi gani kutumia uwezo tulio- 
barikiwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu na azma ya kuutumikia katika njia itamridhisha 
Mwenyezi Mungu Mtukufu.. 

Mama wa kiislamu ambaye anaendela na masomo yake ya sayansi na Sanaa, kazi 
nzuri za mikono, kujifunza lugha mpya na masomo ya kijamii hutamaniwa sana. Hata 
hivyo wakati wanajifunza ujuzi wote huu, mama hatakiwi kusahau jukumu lake kuu la 
kumuabudu Mola Muumba na kuwa mama bora kwa watoto wake. 

Watoto ambao wamebarikiwa kuwa na mama wa namna hii wana kigezo chema 
kabisa cha kukifuata. Ni mifano wa mafanikio yenye kustawi kwa kuwa na ufanisi wa 
vyote yani ulimwengu wa ndani na wa nje. 

f- Kuwa na uwezo wa kuomba msamaha 

Kila mmoja anaweza kufanya makosa. Hii ni sehemu ya asili kabisa ya mwanada- 
mu ambao wanaweza kufanya makosa na kuomba na msamaha kutokana na makosa. 


68 




Sifa Za Mama Mzuri 


Ni vizuri kwa mtu ambaye amefanya kitu ambacho si sahihi kuomba msamaha. Mtu 
ambaye anajua jinsi ya kuomba msamaha hutarajia kusamehewa. Japokua, ni ngumu 
kwa wale ambao ni wapumbavu na wapuuzi. Kwa kifupi kila mmoja anaweza kufanya 
makosa, ingawa ni watu wenye adabu tu ndio wanaweza kukiri makosa yao na kuomba 
msamaha. 

Kukwepa kuomba msamaha kwa kujaribu kuonyesha kwamba kilichofanyika “ki- 
baya” ni kitu “sahihi”, wanaweza kusababisha kufanyika kwa makosa makubwa zaidi. 
Kwa bahati mbaya, baadhi ya wazazi ambao wanataka kuomba radhi kwa watoto wao 
kutokana na hali fulani, hujizuia kufanya hivi na kugeuza na kuwa huzuni na kwa 
mshangao mtoto akisema “nitajifunza jinsi ya kuwa na tabia kama yako?” Hatahivyo, 
kuomba msamaha hakutampunguzia mtu hadhi yake isipokuwa itaongeza hadhi yake, 
kwa kuwa huonyesha nguvu na uwezo wa kukiri makosa yao. Wanakuwa bora katika 
macho ya watu na mbele za Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Watu ambao wanakiri makosa yao nakuomba msamaha hawatarudia tena makosa 
sawa na yaliyopita na wanaweza kufanya matendo mazuri badala yake. Hata hivyo, mtu 
ambaye anaomba msamaha na kisha akarudia makosa yale yale mara mbili, mara tatu, 
mara tano huonyesha ishara dhahiri za udhaifu au kuwakejeli watu wengine. Hali hiyo 
hufunga milango ya msamaha na kufungua milango ya unafiki. 

Mama ambaye anaweza kuomba msamaha na anafanya hivyo kwa makusudi kabisa 
huweka mfano mzuri kwa watoto wake na kwa hakika kufanya jambo jema. Hata hivyo 
ni vizuri zaidi kutotumbukia katika hali ambayo msamaha utahitajika, japokuwa hii ni 
ngumu sana kwa binadamu. 

Haitoshi tu kuomba msamaha, pia ni muhimu kusamehe. Kila mtu anahitaji msa- 
maha wa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo kuwasamehe wengine ni wema mzuri unaotakiwa 
kwa kila muislamu. Mtume wetu (S.a.w) amesema, “Wewe ni Msamehevu na unapenda 
kusamehe kwa hiyo nisamehe mimi (Tirmidhi, Daawat 84). 

g- Kujuwa madhaifu ya mtu 

Binadamu waliumbwa na nguvu zenye ukomo. Mama wa kiislamu anafahamu vizu- 
ri sana baada ya kufanya kile anachokiweza, ni vema zaidi kuacha kilichobakia kwa 
Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtegemea yeye. Hii inaweza ikachukuliwa kama ku- 
chukua hatua kisha kujiuzulu kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. 

Hatua zetu hufanikiwa ikiwa zitaangukia katika mstari wa qadar na vipimo vya 
Mwenyezi Mungu. Ikiwa tutajua kwa hakika mipaka yetu, vitu ambavyo tutashindwa 
kuvitekeleza havitatupelekea kukata tamaa, wakati huo huo vile ambavyo tumefaulu na 
kuvitekeleza havitatupelekea kuwa na kiburi. 

Mama wa kiislamu, hujua kwamba anapomuona mtoto wake mwema, ni kwa huru- 
ma za Mwenyezi Mungu. Hawezi kuangukia katika mtego na kusema “nimemkuza mimi 
huyu!” Hivyo hivyo, ikiwa mama atajariibiwa na mtoto mtukutu mwenye matatizo men- 
gi, hufahamu kuwa ni mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na huwa hakati 
tamaa. 


SEHEMU 

2 


69 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Mama ambaye hujiona yeye mwenyewe kama mtumwa wa Allah Ta’ala na akafaha- 
mu mipaka yake na udhaifu wake, humgeukia Mola wake mara kwa mara na kufanya 
sana ibada kwake. Mama wa namna hii kwa mara nyingine ni mfano mzuri na kigezo 
chema. 

Kufahamu udhaifu wako haimaanishi kusema, “sina msaada wowote hata hivyo, 
sina nguvu za kutosha.” Mawazo ya namna hiyo hupelekea katika uvivu tu, uzembe 
na kwa kweli kuwa huna uwezo. Mtume wetu (S.a.w) amesema, “Mtu mwerevu ni yule 
ambaye hujua majukumu yake na kufanyia kazi kile kifuatacho baada ya kifo. Na yule 
ambaye ni mzembe ambaye hujiingiza katika kutekeleza azma ya matamanio yake bin- 
afsi na kumkwaza Mwenyezi Mungu.” (Ibn Maja, Zuhud 31). 

h- Adabu na heshima 

Adabu ni tabia ambayo Mola wetu anaipenda. Mtu mwenye adabu yupo katika hali 
ya upekee kwa mavazi yake, kula kwake, kila kitu anachofanya. Hujizuia kuvaa na kula 
kwa ubadhilifu, wakihofia uharibifu na kiburi. Huwa hatendi uwovu katika haki ya mtu 
au kuchupa mipaka. Pia anaweza kuomba msamaha, akakiri makosa yake na kuomba 
msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Unyenyekevu ina maana kushusha chini shingo yako 
kwa ukweli bila kujali ni wapi unatoka. Mwenyezi Mungu mtukufu huwanyanyua wale 
wanaonyenyekea. Adabu na unyenyekevu zinatakiwa kuwa sehemu ya tabia ya mama, 
baba, watoto na waumini wote. 

Mtume Muhammad (S.a.w) amesema, “Sadaka haisababishi kupungua kwa mali 
na kumsamehe aliyekosa huongeza heshima kwa anayesamehe. Kwa yoyote anayeku- 
wa mnyenyekevu yeye binafsi kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, ametukuka kwa 
Mwenyezi Mungu.”(Muslim, Birr 69). 

Hatahivyo, adabu kupindukia inaweza kusababisha kutumbukia katika uwanja wa 
unyenyekevu. Hii si sahihi kwa muislamu. Kuna baadhi ya hali inahitajia heshima am- 
bayo inahusisha heshima na wadhifa. Mwenyezi Mungu Mtukufu anaielezea hali ya 
kuwa na wadhifa kama ifuatavyo, “Na waja wa Arrahman Mwingi wa Rehma ni wale 
wanao tembea ulimwenguni kwa staha, na wajinga wakiwasemeza hujibu: Salama!” 
(al-Furqan, 25: 63). 


7. SIFA ZA KIROHO 


a- Tabia njema na hisani 

Hisani, tabia njema, upole, adabu.maneno yote haya husaidia katika kutafsiri 

tabia njema pamoja na mwenye busara. Kipi kitamfaa mama zaidi ya aibu, umaridadi, 
neema, upole, unyeti wa mambo na uelewa? 


70 





Sifa Za Mama Mzuri 


Mtume wetu Mpendwa (S.a.w) ametufundisha jinsi gani haya ilivyokuwa muhimu 
ni pindi aliposema, “haya ni katika imani” (Bukhari, Iman 16). 

Mama wa kiislamu aliye bora mara zote huwa anaheshimika na rahisi kuchukuliwa 
na fikra akiwa nyumbani na watoto wake na mume wake na watu wengine nje ya nyum- 
ba yake na ndugu zake na majirani. Yuko mbali na ukatili na hajali wengine. Bali ana 
adabu yeye binafsi na kwa wengine. Wema umeitawala nafsi yake na mwili wake. Kwa 
hakika amefikia hatua hii kwa kuwa na adabu kwa Muumba wake. Sio tu kuwa anaku- 
wa mpole na mwenye heshima anapoona watu wakiwa wamemzunguka, lakini pia hata 
akiwa peke yake, ni mnyenyekevu na mwenye haya kwa Mola wake. Nafsi yake nzuri 
huwaathiri hadi wanyama, mimea na hata viumbe wasiokuwa na uhai. Kwa nafsi am- 
bayo imejazwa na wema wa namna hii hukihudumia kila kitu na kila mtu kwa kujali na 
heshima pasina kusababisha hatari yoyote na kujilinda kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Mama ambaye amejazwa katika moyo wake ambao umefundishwa adabu na upole, 
hufahamu kwamba watoto wake ni dhamana kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na 
hivyo, mara zote anakuwa anajaribu kutowapotosha kwa namna yoyote. 

Watoto humuona mama yao kama mfano pindi wanaposhukuru,wanapojadili, wa- 
napoondoka, kutofanya kitu chochote ambacho kinadhalilisha na kuwa na aibu pindi 
inapolazimika. Mtoto hujifunza kuwahudumia wanyama vizuri, kuijali mimea, na kuki- 
pa haki yake kila kitu, kushukuru kwa elimu anayoipata kutoka kwa mama yake. Mtoto 
hujifunza kuwa kuheshimika kwake na viumbe shina lake ni kutokana na kumuheshimu 
Muumba wake. 

Mtoto ambaye amekuzwa kwa adabu na hisani huwa hadharau walau kipande cha 
mkate ambacho kimedondoka katika sakafu au kuacha chakula katika sahani yake. Mto- 
to wa namna hii huwa hafanyi uharibifu wa maji au kusema vibaya, maneno ya kipuuzi. 
Huwa hadharau majukumu yake, na pia huwa mwema kwa wale wenye uhitaji na huwa 
hawi na kiburi akiwa nao. 

Pepo hulala chini ya nyayo za kina mama ambao wameridhika na watoto wao na 
tabia njema na kuwafundisha watoto wao adabu na heshima. 

b- Ibada na mapenzi ya dini 

Ibada ni kufanya kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu Mtukufu ametuamrisha kuki- 
fanya. Hii hujumuisha mfumo mkuu wa ibada kama vile sala, sadaka na Hijja na pia Sun- 
nah pamoja na Nafilah”. Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema, “Na muabudu Mola wako 
Mlezi mpaka ikufike yakini (mauti) (Al-Hijr 15:99). Hii inaweka wazi kwamba tunatakiwa 
kuwa katika hali ya ibada na ukweli muda wote. 

Watoto huwaangalia mama zao kama wanakua wanaipa umuhimu ibada zao wa- 
napokuwa wanasali swala tano kwa siku na kufunga. Watoto wadogo kabisa hukimbilia 
katika mikeka ya kuswalia na kuwaiga mama zao pindi wanapokuwa wanafanya rukuu 
na sujudu^^. Mtoto wa namna hiyo hupata mafunzo muhimu sana. Mama ambaye anau- 

11. Sunnah na Nafilah ni mfumo wa ibada za ziada ambazo zilifan^rwa na Mtume (S.a.w). 

12. Rukuu na Sujudu inamaanisha (Kwa kufuatana) kuinama na kusujudu katika swala. 


SEHEMU 

2 


71 





SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


zoefu wa unyenyekevu na yupo karibu na Mwenyezi Mungu katika ibada zake, hupata 
vyote utulivu wa kiroho na kimwili. 

Hivyo ibada ni, hali maalumu na tukufu ambayo mwanadamu hujitahidi kuifikia. 
Kwa mtu ambaye amefikia hali hiyo ametosheka na alichokadiriwa na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu na hivyo amefikia ukomavu wa nafsi ambayo ni maalumu kwa hakika. Mama 
ambaye yupo katika hali hii, hujiweka mbali na malalamiko. Ameridhika na vile vilivyo- 
po na vile visivyokuwepo. Mtazamo wake mkuu ni shukrani na kuridhika. Huwa hana 
mshituko wala matata. Ni mtu mzuri. Kwa uchamungu, ukweli katika ibada, adabu na 
hisani na amani vyote hutoka katika shina kutoka kwa utumwa kwa Muumba. 

c- Amani na hali ya Utulivu 

Zawadi ya kujitoa kikweli ni amani katika ulimwengu mbili. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema katika surat Al-Imran, aya ya 15-17, “Sema nik- 
wambieni yaliyo bora kuliko hayo? Kwa wachamungu zipo bustani kwa Mola wao zipitazo 
mito kati yake. watadumu humo, na wake waliotakaswa, na wanazo radhi za Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye kuwaona waja wake. Ambao husema: Mola wetu Mlezi! Hakika sisi tu- 
meamini, basi tufutie madhambi yetu, na tuepushe na adhabu ya Moto. Wanaosubiri, wanao 
sema kweh, na watii’fu, na wanao toa sadaka, na wanao omba maghafira kabla ya al^ir.” 

Wale ambao wanafanya majukumu yao ya ibada kwa dhati ya kweli, huanza kufurahia 
matunda ya ndani ya amani na utulivu katika dunia hii. Hakuna ugumu au matatizo vina- 
vyoweza kuharibu utulivu huu. 

“Hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo hutua!” (Ra’d 13:28). 
Mwenyezi Mungu Mtukufu ametuonyesha njia ya amani katika dunia zote kwa aya hiyo 
hapo juu. Kwa hiyo, wale ambao hawaachi kumkumbuka Mwenyezi Mungu Mtukufu 
hata kama wameshughulishwa kwa namna gani, huishi na amani na utulivu wa ndani. 

Sasa, hebu wote tufikirie uso wa mama ambaye amebarikiwa na sifa hizi; huwa na 
nuru kwa sababu ya msingi imara wa kiroho, ukarimu wake na uwezo wake wa kuwa 
mtulivu hata kama yupo katika wakati mgumu. Uso wa namna hii mara zote huwa na 
tabasamu. 

Hebu tumfikirie mtoto aliyelelewa na mama wa namna hii; amani, kuridhika, utii, 
mafanikio na usafi... 

Yote kwa yote, utulivu ni kama kifuniko kinacholinda kutoka katika vinavyotuzun- 
guka. Mama ambaye anaweza kuingia katika bandari salama kama hii, kwa hakika huwa 
na ufanisi katika wema anaouonyesha kwa watoto wake. 




72 




Sifa Za Mama Mzuri 


Hadithi Fupi. 


Ni kitu kigumu sana katika ulimwengu huu, lakini pia ni mchezo mzuri... .ni ka- 
nuni ya kwanza, mmoja wa wachezaji ni lazima awe mama, na mchezaji mwingine 
anatakiwa awe mtoto. Kanuni ya pili, mchezo ni lazima utizamwe na mtu ambaye 
ana “jicho zuri.” Ikiwa tunazo kanuni zote mbili, basi tunaweza kuanza mchezo wetu 
wa kuburudisha na mafunzo tele. 

Tunatakiwa kufafanua kutoka mwanzoni kwamba kila mama, bila kugundua, 
hucheza mchezo sawa...na kila mtoto kwa asili hufaulu kwa kuwa mshirika wa 
mama katika mchezo sawa bila matatizo yoyote. Mfano, haya twende pamoja: 

Mtoto wangu Omar, akiwa na umri wa miaka miwili na nusu....alikua mdo- 
go sana na mzuri. Tulikuwa pamoja takribani mara zote na alifanikiwa kutembea 
mwaka uliopita, alikuwa mtoto mzuri....kwa kadiri siku zilivyokuwa zinakwenda, 
mabadiliko ya kushangaza yalianza kujitokeza. Mwendo wa Omar ukaanza kubadi- 
lika, mtoto aliyekuwa anatembea kawaida akaanza kuchechemea. 

Nilijaribu kufuatilia sababu ya kuchechemea kule kwa umakini. Niliikaguwa mi- 
guu yake kwa ukaribu zaidi kama kuna jeraha lakini sikukuta chochote! Kisha nikaf- 
ikiria huenda kuna tatizo katika viatu vyake, labda vilikuwa vinambana sana? Ilikuwa 
inawezekana, kwa miguu iinayokuwa katika umri ule.. ..lakini hapana, hiyo haikuwa 
sababu pia. Nikamuuliza, “Omar kwanini unachechemea mpendwa wangu? Kuna 
kitu kinakuumiza? Jibu lilikuwa hapana... kuchechemea kukaendelea, na kulikua 
kunaendelea kwa kadiri siku zilivyokuwa zinasonga mbele. 

Mwishoni, niligundua kitu kilichinishangaza zaidi. Wakati ninatembea Omar 
alikua ananitizama sana na kuniiga ninavyotembea. Japokuwa sikuwa na tatito la 
nyonga, kutokana na kukuwa kwa kucha ya kidole changu kikubwa nilipata shida 
katika kutembea kwa muda mrefu na bila kujuwa nilikuwa ninachechemea. 

Mshangao na furaha...! Vyote kwa wakati mmoja, wajibu wa ajabu...mtoto 
wangu alikuwa ananiiga mimi. Kwa kweli, pindi nilipogundua nini lilikuwa tatizo 
siku hiyo, nilimshukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu. Nilishangaa pia kiwango am- 
bacho watoto wanajaribu kuwaiga wazazi wao. 

Wakati huo huo kucha ya kidole changu ilikuwa inaanza kupata afueni, mwen- 
do wa mtoto wangu ukaanza kubadilika na kuwa kawaida; hata hivyo hata baada ya 
hapo, mama na mtoto walichechemea pamoja popote walipokwenda. 

Siku hizo zilikuja na kuondoka. Hata hivyo mchezo wa sawa sawa katika njia 
tofauti tofauti ulikuwa ukiendelea. 

Neslihan Nur TURK 


SEHEMU 

2 



73 




SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 



MADA ZA UTAFITI 



^ Chunguza kina mama wanaokuzunguka, tafuta wale ambao ni maarufu zaidi 


kuchangia sifa. 

^ Kwa ukaribu kabisa mchunguze mama yako, ni ipi sifa yake ya dhahiri, tumia 
mifano. Tafuta ni jinsia gani sifa hii inakuwa na kwa nini inakuwa maarufu sana. 

^ Chunguza tabia za mwanamke ambaye ameshinda tuzo “tuzo ya mama wa mwa- 
ka” katika nchi yako au duniani. 




MJADALA 


Gawanya katika makundi saba, kila kundi chagua sifa moja (kimwili, kiakili 
n.k). Jadili ipi ni muhimu zaidi na sifa ya lazima ambayo mama mzuri anataki- 
wa kuwa nayo. 




ZOEZI 


Baada ya kusoma sehemu hii na kutafakari mambo yaliyo jumuishwa, 
toka nje na rafiki kisha mcheze, “tafuteni mchezo bora kabisa wa mama.” Baada 
ya kuchagua mshindi, mkaribieni na mwambieni kuwa ameshinda tuzo ya “mama 
bora” kwa sababu hii na ile. Mpeni zawadi mama aliyeshinda kwa kura nyingi:) 


74 
















Sifa Za Mama Mzuri 


fyr 



V> 


1) Kipi kati ya vifuatavyo sio kati- 
ka tabia za kimaumbile ambayo 
mama bora anatakiwa kuwa nayo? 

a) Wazi, mavazi bora 


3) Uwezo wa kuona mtazamo wa mtu 
mwingine, uwezo wa kuelewa ma- 
hitaji na hisia zao.” Sentensi hii ina 
tafsiri kitu gani? 


b) Mkao mzuri 


a) Moyo mzuri 


c) Msafi na anayejali mwili wake 

d) Mwenye uzito kupitiliza 


b) Unyeti wa kitu 

c) Uelewa 

d) Uchoyo 


2) “Binadamu kamwe hajawahi ku- 
jaza chombo kibaya zaidi kuli- 
ko tumbo. Inamtosha binadamu 
kula matonge machache kiasi cha 
kuuwezesha mgongo wake kusi- 
mama. Ikiwa itawalazimu, wa- 
natakiwa kupata theluthi moja 

ya.; theluthi moja 

ya.; na theluthi moja 

ya.•” 

Jaza nafasi zilizo achwa wazi kwa? 

a) Chakula/kinywaji/pumzi 

b) Pipi/kitamu/kichungu 

c) Matunda/mboga za majani/mai 
harage 

d) Yabisi/majimaji/gesi 


4) Ni ipi katika sifa nzuri amba- 
yo mama mzuri anatakiwa kuwa 
nayo? 

a) Elimu 

b) Kusaidia wengine 

c) Utulivu 

d) Maazimio 


SEHEMU 

2 


75 












SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


5) Mtoto wake mwenye umri wa mia- 
ka mitatu ameona mdoli na anam- 
lilia mkiwa katikati ya mtaa. Hata 
hivyo unayo midoli miwili nyum- 
bani kama hiyo. Nini utafanya? 

a) Kununuamojakwamojailikumk 
fanya mtoto anyamaze kulia 

b) Kujaribu kuingilia kati na kumk 
zubaisha na kitu kingine ili asa- 
hau kuhusu mdoli. 

c) Kumuongopea na kusema “usijai 
li nitakununulia baadaye”. 

d) Sema, “nilimpata huyu kutoka 
hapa! Nitakupiga ili nikupe saba- 
bu ya ukweli ya kulia!” 

6) Kipi kati ya yafuatayo si sahihi? 

a) Subira ni kuonyesha uvumilivu 
kwa pigo la kwanza la janga. 

b) Subira ni kuweka kila kitu chini 
na kutoonyesha hasira. 

c) Subira ni chungu lakini mwisho 
wake ni mtamu. 

d) Subira hufanya mtu kukomaa. 


7) “Enyi mlioamini! Tafuteni msaa- 

da kwa.na 

.Hakika! 

Mwenyezi Mungu yupo pamoja na 
wenye kusuhiri. (Al-Baqara, 2:153). 

Jaza nafasi zilizoachwa wazi kwa 
kutumia? 

a) Sala/machozi 

b) Kimya/tafakuru 

c) Subira/sala 

d) Funga/sadaka 

8) Ipi kati ya yafuatayo ni maelezo ya 
mama mzuri: 

a) Mama ambaye anafanya kila kitu 
kwa ajili ya watoto wake ili wasi- 
choke. 

b) Mama ambaye ananunua kila 
kitu kwa ajili ya watoto wake ili 
wasiombe kwa mtu mwingine 
yoyote. 

c) Mama ambaye anawapa watoto 
wake majukumu na kuwasaidia 
kukua. 

d) Mama ambaye anajichosha yeye 
mwenyewe kwa kuingilia kati 
kila kitu watoto wake wanacho- 
kifanya. 


76 







Sifa Za Mama Mzuri 


SEHEMU 

2 


9) Upi kati ya vifuatavyo ni mfano wa 

huruma ya kweli? 

a) Mama ambaye anaweka udhud 
ru kwa kila kitu ambacho mtoto 
wake anafanya kwa sababu ya 
mapenzi makubwa. 

b) Mama ambaye hamuamshi mtom 
to wake kwa ajili ya sala ya alfajir 
ili mtoto afaidi usingizi wake. 

c) Mama ambaye mara zote hutabaa 
samu, anayezungumza maneno 
ya kuridhisha na hana hasira dai- 
ma. 

d) Mama ambaye anajitahidi kwa 
ajili ya watoto wake kuifikia fu- 
raha kwa dunia yao na anakunja 
uso wake inapolazimika. 

10) Kipi kati ya vifuatavyo humfanya 

mtu kuwa na heshima zaidi mbele 

ya Mwenyezi Mungu Mtukufu? 

a) Kuwa mwanaume 

b) Kuwa mtu mweupe 

c) Kuwa raisi 

d) Kuwa na ufahamu wa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu 


11) Upi kati ya mitazamo hii ni mato- 

keo ya ujinga? 

a) Kujisifu, “ninapendwa na Mwenw 
yezi Mungu kwa sababu amenipa 
watoto wa kiume watatu.” 

b) Kulaumu, “sijamuabudu Mwenw 
yezi Mungu Mtukufu kama ni- 
navyotakiwa.” 

c) Kusema kwa kushukuru, “Asante 
Mwenyezi Mungu, nimeweza ku- 
sali sala zangu zote leo.” 

d) Baada ya kujitizama katika kioo, 
mmoja wenu akisema, “Ewe 
Mwenyezi Mungu, umenifanyia 
sifa zangu za nje nzuri, nifanyie 
sifa zangu tabia zangu nzuri vile 
vile.” 

12) Ipikatiyayafuatayohumfaamama 

makini? 

a) Kulia baada ya kusikia kwamba 
majirani zake wana njaa. 

b) Kumwambia samahani kila mtu 
baada ya kusikia kwamba majira- 
ni zake wana njaa. 

c) Kupika kwa ajili ya majirani zake 
wenye njaa na kuwashawishi 
wengine kuwasaidia pia. 

d) Njaa ya majirani zangu, mimi ni- 
meshiba....nani anajali, haya ni 
maisha! 


77 





SEHEMU 

2 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


13) Ni kipi mtu anatakiwa kukifanya 
ikiwa anawalingania watu katika 
uislamu? 

a) Kupayuka ukweli kila mahala 
kwa sauti ya juu. 

b) Kuongelea kuhusu ukweli kwa 
busara na katika njia inayofaa 
kwa mujibu wa ufahamu wa mtu. 

c) Ni muhimu kuunguruma kama 
simba ili kuwafanya kuona ha- 
masa yetu na kuhofu. 

d) Siwezi kuingilia na mtu yoyote, 
kwa sababu watakasirika. Kwa 
kipi ninahitajika kusambaza 
ujumbe wa uislamu? 


14) “Ikiwa wema utafanywa kwa 
mtu fulani na kisha wakasema, 

.Kwa 

yule ambaye amefanya wema huo, 
kwa hakika watakuwa wamemtu- 
kuza vema” (Tirmidhi, Birr, 87). 

a) Jazakallahu khayran(ninakuomu 
bea kwa Allah akuzawadie ukari- 
mu). 

b) Asante! 

c) Nisingeweza kufanya haya bila ya 
wewe. 

d) Kwanini umejisumbua? 


15) Ipi kati ya zifuatazo ni miongoni 
mwa sifa mama anayestahili pon- 
gezi? 

a) Mama ambaye anakimbilia kutou 
ka somo moja kwa somo jingine 
kwa ajili ya kujiboresha na kuen- 
delea. 

b) Mama ambaye anajaribu kadia 
ri awezavyo kukifanyia kazi kile 
anachokifahamu. 

c) Mama ambaye anajihimiza kujij 
funza habari mpya ili kwamba aju- 
likane kama “mwenye ujuzi” 

d) Akiwa na dha mira ya kujulikana 
kama msomi, mara kwa mara hu- 
pakuwa taarifa. 

16) Ni wakati gani ambao vitendo vya 
kiakili vinakua hatari kuliko kuwa 
na manufaa? 

a) Kujibu katika namna ya haraka 
na njia bora zaidi pindi mtoto 
anapokuuliza swali. 

b) Kutafuta njia bora zaidi ya kumk 
fanya mtoto anyamaze kulia. 

c) Kumaliza kazi za nyumbani kwa 
urahisi na njia bora zaidi. 

d) Kutafuta suluhisho la matatizo 
kwa ufanisi. 


78 






Sifa Za Mama Mzuri 


SEHEMU 

2 


17) Ipi kati ya ifuatayo haihusiani na 
ufasaha wa hotuba? 

a) Kutumia mpangilio wa sauti ipai 
savyo. 

b) Kuharakia kuongea bila kufikiria 

c) Uzoefu na maarifa 

d) Maelezo yenye hoja ya nguvu na 
yenye upendo. 

18) Ipi kati ya zifuatazo sio sehemu ya ta- 
bia ya mama wa mfano? 

a) Ufahamu/ kumbukumbu. 

b) Kusimamia ukweli. 

c) Uwezo wa kupongeza na kukaria 
pia. 

d) Mvivu na mchovu. 


19) Ipi kati ya zifuatazo, hazionyeshi 
faida za kuwa na mama ambaye 
anaweza kuomba radhi. 

a) Mtoto hugundua kwamba kila 
mtu anaweza kufanya makosa, ni 
sehemu ya asili ya binadamu. 

b) Mtoto hujifunza kuomba msam 
maha anapofanya kosa. 

c) Mtoto hujifunza kwamba msam 
maha huongeza mapenzi na uka- 
ribu kuliko udhalilishaji. 

d) Mtoto huomba msamaha kama 
kutimiza wajibu wa kuomba 
msamaha na kisha akaendelea na 
kufanya kitu kile kile kibaya. 

20) Kipi kati ya vifuatavyo havipatika- 
ni kwa mama mwema? 

a) Tabia njema na hisani. 

b) Ibada na mapenzi ya dini. 

c) Mapumziko na Utulivu. 

d) Mwenye hasira na mwenye kugk 
hafilika. 


79 















MTOTO 


Katika sehemu hii, utapata taarifa kuhusiana na watoto 
kwa nyongeza ya uzoefu wa kushughulika na watoto am- 
bao pia utajadiliwa. Hebu tuanze na mada kuu: 


YALIYOMO 


MTOTONINANI? (j 
MAHITAJIYA MUHIMU YA WATOTO Q 


TAMADUNI ZINAZOCHANGIWA NA WATOTO O 























Mtoto 


SEHEMU 

3 


1. MTOTO NINANI? 

Mtoto ambaye amezaliwa tu kutoka katika tumbo yake huitwa mtoto mchan- 
ga. Kipindi ambacho binadamu yupo katika dhiki kubwa mno na mahitaji makubwa 
kwa mwenzie ni katika kipindi cha udogo. Kipindi hiki kinaweza kugawanyika katika 
makundi mawili ambayo tunakwenda kujadili sasa hivi: 

a- Mtoto ambaye ndio amezaliwa (siku 0-40) 

Kipindi hiki kinajumuisha siku arobaini za mwanzo. Punde tu baada ya mtoto ku- 
zaliwa, anaingia katika kipindi cha kujiweka sawa nakuizoea dunia. Ni muhimu katika 
kipindi hiki mtoto kuwa katika hali ya usalama, usafi na mazingira tulivu. Kwa kuwa 
mtoto anakuwa anapiga hatua kutoka katika tumbo la mama yake kuelekea katika dunia. 

Ikiwa kipindi hiki kinakuwa pamoja na kushikwa kwa joto na wema, sala, sauti 
nyororo na tamu, mtoto atakuwa anaathirika katika namna chanya(nzuri). Kwa upande 
mwingine, ikiwa mtoto atachukua hatua yake ya kwanza kwa hali yabisi, matatizo, kuko- 
sa upendo, mazingira magumu, basi mtoto ataathirika katika hali hasi(mbaya). 

Mrija wa kupeleka virutubisho toka kwa mama kwenda kwa mtoto akiwa tum- 
boni. 

Kutokana na mtoto kutumia muda mwingi katika mazingira ya joto, giza na bandari 
salama, wakati wa kuzaliwa ni vizuri kumuweka katika mwanga hafifu. Baada ya kuzali- 
wa ukamba ule unatakiwa kuachwa kwa muda mfupi kidogo. Mtoto anatakiwa kupewa 
kwa mama yake na kuwekwa katika titi lake ambapo anaweza kulihisi joto la mama 
yake. Ukamba ule unaweza sasa kufungwa. Mara nyingi hukatwa urefu wa sentimita 5 
hadi 10 na kuanguka wenyewe ndani ya siku tano hadi saba. Mara chache sana, inawe- 
za kuchukua siku 20 hadi 25. Sehemu hiyo inatakiwa kutizamwa na kuwekwa katika 
hali safi. Mtoto anaweza kuogeshwa baada ya ukamba kudondoka. Mtoto anatakiwa awe 
anaogeshwa inapohitajika. 

Ndani ya dakika 20 hadi 30 baada ya kuzaliwa, mwendelezo zaidi hulitenga kondo 
la uzazi kutoka katika kuta za tumbo la uzazi na kusaidia kufunguka kwa mirija ya damu 
na kufunga. Mtoto ambaye alikuwa amezoea kufurahia virutubisho, maji maji na mahi- 
taji yake yote kutoka katika kondo la uzazi(bila hata haja ya kuulizia), sasa hivi atatakiwa 
kutafuta rasilimali kwa ajili ya kupumua, lishe na maendeleo. 


83 




SEHEMU 

3 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Ngozi makini na urembo wa mwili. 

Ngozi ya mtoto aliyezaliwa huwa makini sana. Kitu chochote ambacho kinachom- 
gusa kinaweza kuonekana kigumu na cha baridi. Mtoto mchanga ambaye ndio kwanza 
ukamba wake umekatwa anatakiwa kufutwa na maji ya uvuguvugu kiasi yaliyochan- 
ganywa na chumvi ya kawaida kijiko kidogo cha sukari. Hii inasaidia ngozi ya mtoto 
kuwa ngumu kiasi na kuwa pinzani zaidi. 

Mtoto mchanga aliyezaliwa sio mfano wa kitu kidogo cha kuchezea kwa wakub- 
wa na watoto. Mtu anatakiwa kuwa makini sana pindi anapokuwa anamtizama mtoto, 
anapomlisha, na ikiwa kuna umuhimu, akiwa anampatia dawa. Kwa sababu mtoto yupo 
katika kipindi chake muhimu cha makuzi, anaweza kudhurika katika maisha yake yote 
kutokana na vitu vidogo vidogo ambavyo kwa uhalisia havifai kama vile njaa, mwanga 
na bakteria. 

Mtoto sio kwamba yupo makini tu katika mwili wake bali kiroho, hususani katika 
siku arobaini za mwanzo. Afya ya kiroho ya mtoto inatakiwa kuzingatiwa wanapopele- 
kwa katika vituo vikubwa vya manunuzi, penye kelele au sehemu ambayo sio huru kwa 
mtoto. 

Vitu ambavyo haviko sawa lakini vinaonekana ni vya kawaida 

Michubuko katika kifupa mwisho wa uti wa mgongo na mwanzo wa makalio, au 
mfupa mkia na uvivu wa macho ni kawaida katika mwaka wa kwanza. Kuyapeleka kwa 
ghafla macho upande mmoja inahesabika pia kama jambo la kawaida katika miezi mita- 
tu ya mwanzo. Katika jambo la kusinzia kwa macho, maziwa ya mama au maji ya moto 
au ya baridi yanaweza kutumika kusafisha eneo hilo. 

Rangi ya njano katika weupe wa macho ni kawaida kwa watoto wenye ngozi nyeusi. 
Homa ya manjano inayosababishwa na kuharibika kwa seli hai nyekundu za damu na 
kuunda rangi ya manjano inaweza ikasababisha uharibifu wa ubongo katika siku kumi 
za mwanzo. Watoto ambao wana kaka na dada zao waliowahi kuugua ugonjwa wa man- 
jano, hulala mfululizo na huwa hawamki kwa ajili ya kunyonya wanatakiwa kutizamwa 
kwa makini. Uvimbe uvimbe wa njano usoni, unahusishwa na tezi za jasho na unataki- 
wa kuondoka baada ya josho la kwanza. 

Maambukizo ya fangasi katika mdomo/kooni 

Weupe unaweza kuonekana katika midomo au ulimi huitwa “fangasi.” Katika hali 
kama hiyo, kijiko kimoja cha kaboneti soda kinachanganywa na maji kikombe kimoja. 
Kisha mdomo unasafishwa na kidole kilichofungwa kitambaa kisafi kilichotumbukizwa 
katika mchanganyiko. 

Balanga katika kichwa cha mtoto 

Watoto wanatofautiana kiwango cha nywele katika vichwa vyao. Nywele huondoka 
na nywele nyingine mpya zinaota tena. Balanga hizi, ukavu wa ngozi ambao unaoneka- 


84 




Mtoto 


SEHEMU 

3 


na kama mba katika kichwa cha mtoto huitwa balanga. Inaweza kusafishwa kwa ku- 
tumia mafuta ya asili (mfano ya nazi) na kitana. Nywele za kwenye mabega, mikononi 
na mwilini nazo hudondoka kwa muda. 


Uvimbe 


Watoto wote wanaweza kuwa na tezi katika matiti yao. Hii inakuwa ni sababu ya 
homoni kutoka kwa mama yake. Hazitakiwi kuguswa wala kuminywa. Uvimbe huo wa 
tezi hupotea ndani ya muda wa miezi sita. 

Uvimbe katika sehemu za siri unatakiwa kushuka ndani ya wiki chache za mwanzo. 
Kwa watoto wa kiume, ngozi ya mbele ya uume inatakiwa iangaliwe mara kwa mara 
kuona kama mkojo unatoka vizuri au hautoki. Korodani zake zinatakiwa kuwa na ukub- 
wa na uwiano sawa. Kwa watoto wa kike, maji maji au damu kutoka katika uke wake 
haimaanishi ni ishara ya ugonjwa. Ikiwa mkojo utatoka ukiwa umechanganyika na ran- 
gi nyekundu ndani yake, sio damu na haina haja ya kuogopa. 

Utoaji wa takamwili 

Mtoto anatakiwa kupata haja kubwa angalau mara moja ndani ya masaa 24. Inawe- 
za kuwa kama haja inanata, ina rangi nyeusi mwanzoni na kisha kijani, kama kitu cha 
manjano. Ni kawaida kwa mtoto mchanga kwenda haja mara mbili hadi mara nne kwa 
siku. Pia ni kawaida kwenda haja mara moja ndani ya siku tatu. 


b- Kipindi cha kunyonyesha (siku 40 hadi miezi 24) 


Mtoto ambaye amekamilisha siku arobaini za mwanzo za kuzoea mazingira, sasa 
huanza kutambua ulimwengu kwa kutumia milango mitano ya fahamu. Hata hivyo, 
bado anategemea na hawezi kuendelea bila matunzo ya watu wakubwa. Ni karibu kila 
mtu ambaye hawezi kuongea, kugeuka kulia wala kushoto, hawezi kuona chochote kati- 
ka mahitaji yake na hana meno. Hata hivyo, ulinzi wote huo utakwisha ndani ya wakati 
na mtoto atakuwa anajitegemea mwenyewe na mwenye nguvu. 

Misingi ya hisia za uaminifu hujengeka katika 
kipindi hiki. Ndio maana, ni muhimu kwa mtoto 
kuwa katika upendo, kujaliwa na mazingira ya utu- 
livu ili kulinda afya ya maisha yajayo. 

Kutokana na ishara ya mwenendo wa mikono na 
miguu, mtoto anaweza akaamka na anakua anatete- 
meka. Ndio maana, ni vizuri kwa mtoto kumfunika 
kwa umakini kwa miezi mitatu hadi minne ya mwan- 
zo. Kwa mwezi wa 24 mtoto huonyesha mabadiliko 
makubwa na kuanza kutembea, kuongea, kutatuwa 
matatizo, kujilisha mwenyewe na kuanza kuwa mtu 



85 




SEHEMU 

3 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


anayejitegemea. Mama kama mwalimu na mlinzi wa karibu, anatakiwa kuonyesha msaada 
kadiri awezavyo. 

Mabadiliko ambayo yanatarajiwa katika kipindi hiki yatakuja kuelezewa kwa kina katika 
sehemu ya nne. Tutaridhika na taarifa hizi kwa sasa. Sasa, hebu tuendelee kuangaha mahitaji 
muhimu ya mtoto. 


2. YAPINIMAHITAJIMUHIMU YA MTOTO? 


a- Mapenzi, umakini, uaminifu na usalama 

Tumesema kwamba kipindi cha utoto ni kipindi kinachohusu uaminifu. Kwa hiyo, 
ni muhimu kwa mtoto kuhisi kukubalika, kupendwa na kukumbukwa na wazazi wake. 
Kwa hisia hizi kutahuisha mtazamo chanya kwa mtoto na kutamsaidia kukua katika 
mazingira ya upendo. 

Bila kuhoji jinsia ya mtoto, kumkubali, kumjali na kumwonyesha mapenzi mtoto, 
kutamfanya mtoto mtahiniwa wa hisia za kiafya. Hii ni kwa sababu, mapenzi ya mama na 
baba hutengeneza uti wa mgongo kwa mtoto. Lengo ambalo limejengwa juu ya misingi 
thabiti, bila shaka litakuwa lengo madhubuti. Wazazi ambao wataonyesha mapenzi kwa 
mtoto kutoka moyoni, kwa macho yao na maneno yao na mwili, kwa hakika wameo- 
nyesha baraka kubwa sana kwa mtoto katika ulimwengu huu. Mtoto ambaye atakuwa 
huku wazazi wake wakiwa wanambusu, kumnusa na kumuweka katika hali ya usalama 
katika mikono yao huwa hafanani na mtoto ambaye anawekwa mbali na kusukumwa. 
Kama ilivyo muhimu kwa maziwa na mkate, wema wa mama ni kama hivyo, kama sio 
zaidi ya hiyo. 

Hitaji la kwanza na la muhimu zaidi kwa mtoto katika kipindi cha kwanza baada ya 
kuzaliwa ni kuwa katika kifua cha mama yake, kupata harufu yake, kusikia sauti yake na 
kuhisi upendo wake. Hisia hizi zitaendelea kwa kipindi chote cha maisha lakini hufikia 
katika kilele chake katika dakika chache za mwanzo na miezi 24 ya mwanzo. 

Mama hujazwa na upendo, na huwa hapotezi bidii yake kwa mtoto wake kutokana 
na uchovu na ukosefu wa usingizi. Anafahamu kwamba hali yake ya utulivu itamuathiri 
mtoto wake na kutamsaidia mtoto wake kuwa na furaha na kuwa mtu sawa. 

Katika kipindi hiki ni muhimu kufafanua yafuatayo; ikiwa mama hatakuwa na mak- 
ini sana au masuala ya kushtusha katika maisha, hatakiwi kumuacha mtoto wake katika 
uangalizi wa mtu mwingine kwa miaka miwili ya mwanzo. Hususani katika vituo vya 
kulelea watoto mchana ambapo hawana upendo wowote na huruma, kwa kuwa haista- 
hili kwa mtoto. Mama anatakiwa kukumbuka kwamba huduma kubwa na ya faida kwa 
mwanamke ambayo anaweza kuifanya katika dunia hii ni kumkuza mtu mwema. Haku- 
na shaka, ikiwa mtu huyo ni mtoto wake mwenyewe, kutumia muda na kuwa ameshu- 


86 




Mtoto 


SEHEMU 

3 


ghulishwa na mtoto, haitakiwi kuonekana kama jukumu zito, gumu na lisilo na maana 
kwa mama. 

Ikiwa mama hatatumia siku nzima kwa mtoto wake, basi anaweza kugawanya ju- 
kumu hili na mtu wake mwenye upendo katika ndugu zake wa karibu. Huu ni mfumo 
wa kumsaidia mama aweze kupumzika ili kwamba apate muda stahiki kwa mtoto wake. 
Hata hivyo mama hatakiwi kwenda safari na kuacha majukumu yote ya mtoto kwa mtu 
mwingine yoyote. 

Hata hivyo mtu anatakiwa kupima kwa makini anapoamua ni kwa kiasi gani mtoto 
anaweza kukaa katika mikono yenye joto ya mama yake. kwa mtoto ambaye atakuwa 
katika ulinzi mkali wa mikono yenye joto ya mama yake inaweza kuwa ngumu kwa ba- 
adaye katika maisha yake kuweza kujitegemea. 

Kitanda chenye ubora wa hali ya juu ni muhimu kwa mtoto, katika hali zote yaani 
kimwili na kiakili. Ingawa, katika kipindi cha siku arobaini za mwanzo, mtoto anatakiwa 
kuwekwa katika chumba tofauti. Mtoto anatakiwa kupewa nafasi ya kufanya kila kitu 
anachoweza kukifanya. Jambo hili litamsaidia mtoto kuchukua hatuwa ya mwanzo ya 
kumfanya awe na ujasiri yeye mwenyewe. Kwa swali, “unawezaje kuyafanya hayo kwa 
mtoto?” basi tujibu kwa uhalisia huu ufuatao. 

Ikiwa mtoto atapewa nafasi, anaweza kupata uzoefu wa kutumia choo katika umri 
mdogo. Anaweza asiwe huru na kuanza kulia baada ya kujisaidia haja kubwa. Anaweza 
kuanguka akiwa anajaribu kutembea, kisha atanyanyuka mwenyewe. Anaweza akakaa. 
Anaweza kufungua droo, na kuvuta kila kitu nje. Anaweza kutaka kushika kijiko na 
kujaribu kula mwenyewe. Licha ya umri wake mdogo, anaweza kujaribu kutengeneza 
mnara kwa kutumia viboksi. Anaweza kuchukuwa na kuchagua chakula anachotaka 
kukila. Kuna mambo mengine mengi ambayo mtoto anaweza kuvifanya (sehemu ya nne 
itaelezea kwa kina maendeleo ya mtoto kwa mujibu wa umri). 

Cha mwisho, wazazi ambao wanaona mahitaji yote ya mtoto, hawatakiwi kusahau 
umuhimu wa dua na ulinzi wa kiroho wa mtoto. 

b- Usafi 

Mtoto anaweza kuogeshwa baada ya ukamba kudondoka. kabla ya hapo, inatosha 
kumfuta futa tu mtoto kwa maji ya uvuguvugu. Baada ya hapo na kuendelea, ni afya kwa 
mtoto kuogeshwa mara moja au mara mbili kwa siku. Mtoto hujisikia vizuri zaidi ikiwa 
ataogeshwa kwa maji ya uvuguvugu, misuli hulegea na mtoto hujisikia ahueni. 

Maji ya kuogea yanatakiwa kuwa ya uvuguvugu. Joto la maji linaweza kutizamwa 
kwa kutumbukiza kiwiko cha mkono ndani ya maji. Kisha mtoto anaweza kuweka ndani 
ya maji katika namna ambayo kichwa pekee ndicho kinakua nje ya maji. Mwili unasaid- 
iwa na mkono mmoja, wakati huo huo mkono mwingine unakua unammwagia maji 
mtoto. Sio muhimu kutumia sabuni au shampoo katika hatua hii. Maji yanatosha kusaf- 
isha mwili. Ikiwa utapenda, chumvi ya mwamba inaweza kuongezwa katika lita moja ya 
maji anagalau mara moja kwa wiki. 


87 




SEHEMU 

3 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Baada ya kumkausha mtoto, mafuta ya zaituni yanaweza kumchua katika tumbo 
lake, kichwa, shingo na mwili mzima. Mafuta mengine yanaweza kufutwa na nguo. 

Kusafisha pua na masikio hukamilisha zoezi la usafi. Matone machache ya mafuta 
ya zaituni yanaweza kutumika katika pua na masikio, hii itasaidia jambo la kusafisha. 
Pamba ya masikio inaweza pia kutumika kwa makini sana. Nywele zinaweza kuchanwa 
kwa kutumia chanuo la mbao au la pembe, hata kama mtoto hana nywele. Hii ni kwa 
ajili ya afya ya mtoto. Kutokana na kusogea kwa mikono na miguu ya mtoto, ingekua 
busara sana kumfunga mtoto kwa nguo ya pamba kabla ya kulala kwa miezi 3 hadi 4 ya 
mwanzo. 

Kina mama ambao huwatunza watoto wao na kujua sana au kidogo nyakati za wa- 
toto wao kujisaidia, wanaweza kutumia nepi chache zaidi, baadhi yao huwakuza watoto 
wao bila ya nepi! 

Kilichobakia kwa mama, ni kumsafisha na kumkausha mtoto baada ya kukojoa au 
kunya. Makalio ya mtoto yanaweza kufutwa kwa mafuta ya zaituni na kufungwa kwa 
kitambaa au nguo ya pamba. 

Vipodozi vya mtoto vya namna yoyote kwa kweli ni hatari kwa mtoto. Vitu kama 
vifutio vyenye unyevunyevu, shampuu ya watoto na poda ya watoto sio tu si ya muhimu 
ila pia imebeba viungo ambavyo ni hatari kwa afya ya mtoto. Ni vizuri zaidi kutumia 
maji na sabuni kumsafisha mtoto. Kwa kufanya hivyo, mtu atakua katika nafasi ya hali 
ya juu kuzuia vipele. Ikiwa vipele vitatokea, chemsha mafuta ya zaituni kisha yaache 
yapoe ni dawa bora zaidi. 

c- Maziwa ya mama na chakula 

Maziwa yanayotoka punde baada ya kujifungua kutoka katika matiti ya mama ya- 
naitwa, “colostrum” yaani “maziwa lishe”. Ni muhimu kwa mtoto kunyonya katika mazi- 
wa hayo kwa sababu yanaruhusu vimelea vyenye faida kustawi katika utumbo wa mtoto 
na kurahisisha umengenyaji wa chakula. Mtoto mchanga aliyezaliwa hahitaji chakula 
kingine tofauti na maziwa ya mama yake, kwa kuwa chakula tofauti kinaweza kusababi- 
sha kukwamisha kwa mfumo wa asili. 

Ni Sunnah ya Mtume (S.a.w) kutafuna vitu vitamu kama vile tende au zabibu kwa 
mtu mchamungu na kupangusa kwenye fizi za mtoto mchanga. Sunnah hii inaitwa 
Tahniq. 

Pindi ndugu yake wa kiume wa Annas alipozaliwa, Mwenyezi Mungu awe radhi 
naye, mama yake alimwambia ampeleke mtoto kwa Mtume (S.a.w) ambapo alifan- 
ya hivyo kweli. Mtume (S.a.w) alimchukua mtoto na kumuweka katika mikono yake, 
akaagiza ujazo wa mkono wa tende zinazoota Madina. Alizichukua tende na kuweka 
mdomoni na kuzitafuna kisha akaweka baadhi katika mdomo wa mtoto. Pindi mtoto 
alipoanza kulamba, Mtume (S.a.w) akasema, “Ansar wanapenda tende” kisha akampa 
mtoto jina la Abdullah (Muslim, Fada’il al-Sahaba 107). 

Maziwa ya mama yanaweza kujaa au kutoka siku chache baada ya kujifungua. Ikiwa 
hayatakuja mara moja, kuoga maji ya moto yanaweza kusaidia kutoka kwa maziwa. 


88 




Mtoto 


SEHEMU 

3 


Kila mtoto anastahili kunyonya maziwa kutoka kwa mama yake. Hii imeelezewa kwa 
uwazi kabisa katika Quran kwamba endapo mama hatataka kunyonyesha mtoto wake 
pasina sababu za msingi wanashauriwa kwa bidii, “Na wazazi wanawake wawanyonye- 
she watoto wao miaka miwili kamili kwa anayetaka kutimiza kunyonyesha”. (Al-Baqara, 
2; 233). “Na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili.” (Luqman: 14). “Mama yake ame- 
ichukua mimba yake kwa tabu na akamzaa kwa tabu. Na kuchukua mimba kwake hata 
kumwachisha ziwa ni miezi thelathini” (Al-Ahqaf, 46:15). 

Maziwa ya mama hayalipiwi na ni masafi sana. Hubadilika kwa maajabu kwa mu- 
jibu wa mfumo wa umbile la mtoto. Maziwa ya mama kwa mtoto aliyezaliwa ni kama 
mafua kabisa. Kwa jinsi mtoto anavyokuwa, maziwa hubadilika na kuwa yamejaa na 
kuwa mazito kwa ajili ya kufikia mahitaji ya mtoto. 

Ikiwa mama hatazingatia chakula bora na kutumia vyakula vingi sana vya kusin- 
dikwa na vilivyoongezwa kemikali, maziwa yake yatakua na madhara pia na yatapo- 
teza uhalisia wake na sifa zake za kuwa dawa. Kwa hali hiyo, mtoto anaweza kukataa 
maziwa ya mama. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mama kujiweka mbali na vyakula 
vilivyo tayari, vyenye rangi na vilivyosindikwa ili kudhibiti sifa ya juu ya maziwa yake. 
viungo kama vile mdalasini, tangawizi, karafuu, zafarani, organo(aina ya mimea) na 
jira na kunywa maji mengi sana ili kusafisha na kuongeza maziwa. Vyakula vingine vya 
asili vinavyoongeza maziwa ni kabechi mbichi, karoti, shamari, sharubati/juisi ya shay- 
iri, mimea jamii ya kabechi inayotumika kwenye saladi, ufuta mweusi, mimea jamii ya 
bamia pamoja na mbegu ya anise inatumika kuongeza ladha, kutumia kwa wingi ma- 
tunda na mboga za majani. 

Watoto ambao wamenyimwa maziwa ya mama pia hupata shida wanapokua wana- 
jisaidia haja kubwa. Wako katika hatari kubwa ya kuwa wanapata homa na kuharisha, 
maumivu ya meno na masikio mara kwa mara. 

Maziwa ambayo yapo karibu na maziwa ya mama ni maziwa ya mbuzi kutokana na 
uwiano wa protini, kalsium na sukari. Yanaweza yakachaguliwa ikiwa mama hatakuwa 
na maziwa. Maziwa mengine anaweza kupewa lakini ni baada ya kuchanganya na maji. 

Watoto ambao wananyonyeshwa maziwa ya mama mara nyingi huwa hawapati 
matatizo ya kuharisha na nimonia(vichomi vya mbavu) na magonjwa mengine kama 
maambukizi ya masikio katika muda mfupi. Kwa muda mrefu, wanakuwa katika hatari 
ndogo sana ya kupata pumu, kisukari na maradhi yanayohusiana na mfumo mzima wa 
neva. Maziwa ya mama yanameng’enywa kiurahisi katika utumbo na figo na yanatolewa 
katika mwili bila kutumia nguvu kubwa. Pia huongeza ukaribu kati ya mama na mtoto. 
Mara zote yupo tayari, masafi, na ya kiuchumi zaidi. Kina mama ambao wamenyonye- 
sha, pia wana hatari ndogo sana ya kupata matatizo ya kiafya. Kunyonyesha kuweka 
ulinzi dhidi ya kansa na magonjwa mengine mengi. 

Ikiwa mtoto yeyote atanyonya maziwa mengi zaidi, wingi wa maziwa pia huongeze- 
ka. Ingawa, baadhi ya watoto hawawezi kunyonya vizuri hivyo hawapati kiwango cha 
maziwa wanachokihitaji. Ikiwa hili litatokea, wingi wa maziwa utapungua, hivyo mtu 
mzoefu anatakiwa kuitwa na kumsaidia mtoto kuvuta maziwa ya mama yake. 


89 




SEHEMU 

3 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Kipindi kati ya milo miwili kinatakiwa kiwe masaa mawili, na kisha masaa matatu 
kwa wiki ya kwanza. Mtoto anatakiwa kunyonya angalau dakika 5 hadi 10 kila titi. Ni 
muhimu kwa mama kusafisha matiti yake kwa maji kabla hajaanza kumnyonyesha mto- 
to. 

Kina mama 99 kati ya 100 wanaweza kutoa maziwa ya kutosha kumnyonyesha mto- 
to wake. Utafiti umethibitisha hili kuwa ni kweli. Ingawa katika nyakati ngumu kama 
vile vita na ufukara, mama anaweza kupoteza afya yake mwenyewe na anaweza kupata 
maradhi ya mifupa yanayotokana na upungufu wa madini ya kalsium au vitamin D. 
Kwa hiyo mama anatakiwa kula vizuri na kuwa katika afya ili kuongeza maziwa yake. ni 
muhimu pia kwake kunywa vimiminika kwa wingi. 

Ikiwa mama anayo maambukizi ya virusi vya ukimwi au ana kifua kikuu, hawezi 
kunyonyesha. Ama kwa mama mwenye kuwa na malaria, bado lipo katika mjadala. 

Chakula/lishe mbadala kwa watoto ambao hawanyonyi. 

Watoto ambao hawanyonyi wanaweza kupewa maziwa ya ngbmbe (yahyo safi) yaliy- 
ochanganywa nusu na maji (yalio safi), na kijiko kimoja cha sukari na kijiko kimoja cha 
mafuta ya zaituni huongezwa katika kila mlo. 

Kila mtoto ana hamu tofauti na mwingine na anaweza kula kiwango tofauti cha 
chakula. Ni muhimu kutomlazimisha mtoto kula. Vyakula viwili ambavyo anaweza ku- 
pewa ni maji na matunda. Sio vizuri kumlisha mtoto chakula kingi na kumsababishia 
uzito mkubwa. Sio tu kuwa si vizuri kwa afya bali ni kinyume na imani yetu. 

Mtoto mwenye umri wa mwezi 1-3, anatakiwa kupewa maziwa ya mama tu. Kama 
hakuna maziwa ya mama au hayakidhi mahitaji ya mtoto, vichochea hivyo hapo juu 
vyaweza kutumika. Njia bora ya kupima kama maziwa ya mama yanamtosheleza mtoto 
ni kupima uzito wa mtoto mara kwa mara. Pia inasemekana ikiwa mtoto anakojoa mara 
5 hadi 6 kwa siku, basi anapata kiwango cha maziwa kinachomtosha. 

Miezi 3- 6: maziwa ya mama yanatosha. Ingawa, kutosheka huku hupotea kadri 

miezi sita. Kutoka miezi 5 hadi 6, chakula cha zia- 
da kinahitajika. Hata hivyo, ikiwa chakula hiki cha 
ziada mtoto ataanza kupewa mapema zaidi, itakua 
ni vigumu kumeng’enywa na kinaweza kusababisha 
kuzalisha mzio (aleji). Kuharisha kulikopitiliza kun- 
aweza pia kutokea. Ikiwa watapewa kwa kuchele- 
wa sana, basi ukuaji wa mtoto unaweza kudumaa. 
Chakula cha ziada cha kwanza ambacho anaweza 
kuanza kupewa ni maziwa mtindi, juisi za matunda 
na supu nyepesi nyepesi za mboga za majani. 

Mtoto mwenye umri wa miezi 6-12: Pamoja na 
mwendelezo wa kumnyonyesha maziwa ya mama. 



90 




Mtoto 


SEHEMU 

3 


vyakula vingine tofauti tofauti anaweza kupewa. Japokua inashauriwa kutoweka chumvi, 
sukari, nyanya za kusindika au viungo vingine katika mwaka wa kwanza. 

Mtoto mwenye umri wa miezi 12-24: Mtoto anatakiwa kuendelea kunyonyeshwa 
maziwa ya mama. Anaweza sasa kuanza kujaribu kula vyakula vyote vinavyoliwa na fa- 
milia yote. watoto wadogo katika umri huu hupendelea kula kwa kijiko wenyewe. 

d- Kufuatilia kwa ukaribu 

Tumekwisha sema kwamba tukio bora ni pale ambapo mtoto hutumia muda wake 
kwa amani katika tumbo la mama yake na anasalimiwa kwa amani na upendo pindi anap- 
ozaliwa. Hata hivyo, ni muhimu pia kwa mtoto kuishi kwa namna hiyo hiyo akiwa hata 
wakati anakua. Hii huanza kwa mikono yenye joto na ya kuaminika ambayo mtoto anawe- 
za kulala juu yake, na kisha kitanda kitakachomuweka huru kukilalia. 

Ni bora pia kwa mtoto kukaa katika chumba kinachopatwa na mwanga wa jua kiasi 
na kisafi, chenye hewa safi na kisichokuwa na unyevu nyevu. Katika kipindi cha miezi 
minne ya mwanzo, kwa ujumla mtoto huwa hageuki kushoto wala kulia. Kwa hiyo, 
kitanda chenye ulinzi sio muhimu sana kwa wakati huu. Kwa kadri mtoto anavyozidi 
kukua na kuanza kusogea, huanza kugeuka kutoka usingizini baada ya miezi minne. 
Baada ya hapo na kuendelea, kitanda ambacho kinamlinda mtoto kutokana na kuangu- 
ka huwa kitu cha lazima. 

Kwa muislamu, sio muhimu kupoteza pesa. Wazazi ambao wanao uwezo wa kum- 
tenga mtoto katika chumba kingine hawatakiwi kukijaza kwa vitu ambavyo sio vya laz- 
ima. Inatosha kwa mtoto kuwa na chumba cha kawaida, kisafi, chenye joto joto na 
kitakachomuweka huru. 

Kwa wazazi ambao hawa uwezo wa kumuweka mtoto katika chumba cha tofauti, 
kona salama inaweza kubuniwa kwa ajili ya mtoto ikiwa na sifa kama zilizoainishwa 
hapo juu itatosha kumkaribisha mtoto nyumbani. 

e- Mavazi 

Mavazi ni muhimu kwa binadamu wote. Ni moja kati ya sababu ya muhimu ambayo 
inatutofautisha sisi na wanyama. Binadamu hufunikwa na nguo punde ndo anapoingia 
duniani. Njia hii, hulinda adabu yake na mwili wake. 

Mwili huwa huru zaidi ukiwa na nguo ambayo ni amani kwa asili yake. ili amani hii 
itokee, nguo zinatakiwa kutengenezwa kwa rasilimali za asili na kushonwa kwa mujibu 
wa saizi ya mtu. Kwa hiyo, pamba, mbao, kitambaa/ batiki na nguo zinazotengenezwa 
kwa vifaa kama hivyo zinatakiwa kuchaguliwa kwa mtoto kuzivaa. Hii husaidia mwili 
kupumua na kuwa katika hali ya utulivu. Ni jambo la kawaida kwamba mtu akitamani 
kulala bila bughudha huchagua pajama ambazo zinauachia mwili. Nguo ambazo zina- 
bana na kushika mwili husababisha kutokua huru aidha wakati ukiwa umelala na ukiwa 
macho. Vifaa ambavyo vina vitu vyenye kemikali havitakiwi kutumiwa kwa mtoto. Nguo 
za mtoto zinatakiwa kuwa safi, na vifaa vya asili na mbali kabisa na aina zote za kemikali 
ambazo hudhuru mwili. 


91 




SEHEMU 

3 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


3. TAMADUNIZINAZOCHANGIWA NA WATOTO 


a- Kitendo kisohiyari(Reflex) 

Watoto wote wenye afya huwa na vitendo fulani visohiari. Kitendo kisohiyari ni 
harakati ambayo hutokea kwa muitikio wa kichocheo fulani cha mwili. Harakati hiyo 
hutokea kabla ya ujumbe haujatumwa katika ubongo. Kitendo kisohiyari, kama kujon- 
gea, ni tamaduni ambayo inapatikana kwa watoto wote ambapo hupotea baada ya muda 
fulani. 

Pindi ambapo nafasi ya mtoto inapobadilika ghafla au kuna mwendo wa ghafla, au 
sauti kali ikisikika, mtoto huvuta mwili wake nyuma na kichwa chake huenda nyuma. 
Mikono na miguu hutanuka kuelekea mbele na kisha kwa ghafla sana huirudisha nyu- 
ma. Hii huitwa “mono reflex” yaani vitendo visivyo hiyari ambavyo hufanywa na watoto 
wachanga kati ya miezi 3 na 4. Kwa kumshtua mtoto taratibu hali hiyo huondoka. 

Kwa kumshtua kiganja cha mtoto, mtoto hushikilia kwa nguvu katika vidole. Ikiwa 
mkono umeshtuka, mtoto huacha vidole. “Kukunja vidole” kwa mtoto ni jambo lenye 
nguvu sana na humsaidia kushukilia kwa nguvu. Watoto ambao wamezaliwa kabla ya 
muda wamekua wakishuhudiwa wanaweza kuachia vidole baada ya muda mrefu kupita. 
Kitendo hiki cha hiyari kupotea katika mwaka wa kwanza. 

Kitendo kingine ambacho hupotea katika miezi sita ya mwanzo ni “kushtuka kwa 
shingo”. Kitendo hiki hasahasa huonekana katika mwezi wa pili. Pindi mtoto anapowe- 
kwa kulala kwa mgongo wake na kichwa chake upande, mikono na miguu katika upa- 
nde mmoja ataitanua wakati mikono na miguu katika upande mwingine ikicheza cheza. 

“Kugeuza kwa uso” kuelekea sehemu yenye kichocheo na kunyonya akishikwa kati- 
ka mashavu yake au juu ya mdomo pia huwepo kwa kila mtoto. Pindi mashavu ya mtoto 
yanaposhtvdiwa, mtoto hugeukia kule alipo mtu aliyemshtua na kuanza kuangalia chuchu 
za mama yake. Hii hufuatiwa na harakati za kunyonya. Hii huweza kuendelea hadi miezi 
minne, ingawa inaweza kuonekana hadi miezi saba akiwa usingizini. 

“Kitendo cha kugeuka” ni pale mtoto anapogeuka uelekeo ambao ameona au 
kusikia kitu fulani. Katika hali hiyo, mapigo ya moyo ya mtoto huongezeka na kisha 
baadaye hurudi na kuwa sawa pindi atakapojua na kukizoea kitu alichokiona. 

Kila mtoto huonyesha “kitendo cha kuashiria kutemhea” atakaposhikwa mikononi 
au kushushwa katika sehemu ambayo ni tambarare ambapo atafanya mwendo wa kutem- 
bea kwa miguu yake. 

“Kitendo cha kupepesa macho” husisimuliwa na mwangaza mkali wa muda katika 
macho ya mtoto. Hii huweza kuonekana kwa watoto wote wenye afya. 

Vitendo hivi visohiyari hupotea kadri muda unavyokwenda na jinsi mtoto anavyozi- 


92 




Mtoto 


SEHEMU 

3 


di kuwa na ufahamu wa kusogea, huanza kukamilisha shughuli mbali mbali. Ubongo 
hutunza taarifa zinazohusiana na mienendo ambayo sio ya hiyari na kuitumia wakati 
ujao pindi atakapokuwa na ufahamu wa sababu na madhara ya mienendo hii. Mikono 
na miguu na viungo vingine ambavyo vilikuwa vinasogea bila hiyari, muda huu huanza 
kusogea kwa hiyari. 

b- Kuwa na uwezo wa kulishwa akiwa amelala 

Watoto wote wanaweza kula hali ya kuwa wamelala, ambapo watu wazima ha- 
wawezi. Hii ni kwa sababu watoto wana mfumo ambao bomba la hewa hufunga na ku- 
fungua wakati mtoto anapokula. Mfumo huo huacha kufanya kazi wanapokuwa. 

c- Kutapika 

Watoto wote hutapika. Baadhi hutapika sana wakati wengine hutapika kidogo. Wa- 
toto hutapika kwa sababu mbili; 

1. Kunyonya sana, ambapo maziwa ya ziada hutoka. 

2. Mabadiliko ya kisaikolojia. 

Watoto wachanga na watoto wakubwa hula kwa mujibu wa mahitaji ya miili yao. 
Haina maana kuwalazimisha kula zaidi ya kile wanachokitaka. Watoto wote hutapika 
chakula cha ziada kilichozidi. Kutapika ni njia bora zaidi na salama ya kutoa chaku- 
la kilicho kibaya kilichozidi. Tumbo hutoa mzigo uliozidi kwa kupitia kutapika na ku- 
mengenya chakula kilichobakia. Kwa ujumla hii ni hali ya kawaida na asili kwa watoto 
wote. Ingawa kwa hapo baadaye, wanaweza kupoteza mwitikio huu wa asili wataka- 
pokuwa wanakula vyakula ambavyo si vizuri. Kwa namna hiyo, pindi mdomo, tumbo na 
utumbo vinapokumbwa na tatizo la umeng’enyaji, kuharisha huja katika picha ambapo 
inajaribu kusafisha mwili. 

d- Kuharisha 

Kuharisha ni kusafisha utumbo kwa mabaki ya sumu. Sio kila kuharisha ni ha- 
tari. Kitu kizuri zaidi cha kufanya ikwa mtoto anaharisha ni kumpatia chakula kigumu 
kichache na cha maji maji kwa wingi (kama vile maji yaliyochanganywa na matunda 
yaliyosangwa). Ikiwa mtoto bado ananyonya, mama anatakiwa kufuata mlo huo huo. 

Maziwa mtindi yaliyochanganywa na asali na mchele uliochemshwa pia husaidia 
kupunguza kuharisha. 

e- Hofu 

Ni thamani zaidi kumkumbatia mtoto na kuondosha hofu aliyonayo anapokuwa 
anatetemeka kwa woga. Inashauriwa pia kuwafundisha watoto, “La ilaha illallah'^”, “La 

13. Hakuna mwenyezi mungu isipokuwa Allah. 


93 





SEHEMU 

3 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


hawla wala quwata illa billah^'^” katika umri mdogo. Kusoma Quran na kuwafundisha 
watoto aya kutoka katika Quran na sala pia husaidia kupunguza hofu zao. 

Watoto bila kujua huanza kupokea ujumbe kutoka pindi wapo katika matumbo ya 
mama zao. Mtoto kutoka katika tumbo la mama yake, hutumia seli zao zote, kukabiliana 
na matukio yote, maneno na sauti hata kama zilikua zinamaanisha kwake na kurekodi 
kwa kina kila kitu. Ikiwa mama na mtoto wana afya na wameridhika, rekodi hizi hutun- 
zwa tu kama taarifa katika seli na katika ubongo. Hata hivyo, ikiwa mama hana fahamu, 
mgonjwa, ana homa, amejeruhiwa, anaogopa au anapitia maumivu, kila neno, hisia au 
mawimbi ya sauti ambayo hurekodiwa hutunzwa kama programu katika ubongo. Waka- 
ti ujao, programu hii kama virusi vya komputa. 

Ili kuzuia programu hizo kujijenga, ni muhimu kwa mama kuwa katika hali ya am- 
ani, utulivu na hali ya afya. Mola wetu Mlezi ametuzuia kupayuka bila sababu za msingi 
kwa watoto na wanawake, kuwapa maagizo magumu na kuwapiga. Adabu na tabia nje- 
ma inafaa zaidi kwa muislamu. 

Majeraha na mambo yasiyopendeza ambayo mama anaweza kuwa aliyapitia kipindi 
cha ujauzito inaweza ikaisababisha hofu kwa mtoto katika namna ile ile. Ndio maana ni 
muhimu kujifungua katika mazingira ya heshima na amani akiwa na nesi mwema. 

Kulala katika chumba chenye televisheni na komputa, au kukaa mbele ya televisheni 
au kucheza mchezo wa kwenye komputa kwa muda mrefu inaweza ikaunda programu 
ambayo si ya kiafy^a katika ubongo pamoja na maelfu ya muunganiko wa kiafya. Kwa 
nyongeza, ikiwa mtoto atakula sana vyakula visivyokua na afya na kupata hofu nyingi 
zisizokuwa na umuhimu, ana nafasi kubwa ya kuwa fisadi na asiyeweza kudhibitika. 

Ni muhimu kumuweka mtoto mbali kutokana na madhara hayo, na kumkuza mtoto 
katika njia ya asili na mazingira ya amani. Haya ni majukumu ambayo humdondokea 
kila mzazi. Wazazi ambao wanajali mambo hayo wakati wanawalea watoto wao huakisi 
akili za hali ya juu. 


f- Kulia 



Watoto hawawezi kuzungumza. Kwa hiyo ikiwa wana matatizo, 
wanahitaji kulia ili wasikike aidha kwa kufahamu au kwa kutofa- 
hamu. Ikiwa mtoto ana njaa, amejikojolea, anahisi baridi au joto, 
kabanwa ushuzi, kaumia au kabanwa na usingizi, hulia kwa ajili 
ya kutaka msaada. Watoto wachanga hulia kwa mambo ambayo 
tunayoyaelewa au tusiyoyaelewa. Mara nyingine hulia kwa nguvu 
sana. 

Ikiwa mtoto atalia kwa mfululizo bila tatizo lolote la kimwili, 
kilio chake kinaweza kuwa kinatokana na mada ya hofu 
iliyoelezewa hapo juu. Ikiwa baada ya kuchukua 



Hakuna nguvu wala uwezo wakumshinda mwenyezi mungu. 


94 





Mtoto 


SEHEMU 

3 


kila tahadhari, mtoto anaendelea kulia, basi hakuna kilichobaki isipokuwa ni kuwa na 
subra. 

Kwa kadri mtoto anavyozidi kukua, anaweza kulia ili tu abebwe katika mikono ya 
mama yake. Kwa sababu mtoto hupata amani na utulivu akiwa katika mikono ya mama 
yake, anaweza kulia akiwa mbali naye. Watoto wengine hulia tu ili kujisikia sauti zao 
wenyewe. Kuelewa sababu ya mtoto kulia ni Sanaa ambayo mama huipata kwa muda. 
Mama ambaye husikiliza kwa makini mtoto na kwa uvumilivu mkubwa akajaribu ku- 
muelewa, kwa muda huelewa sababu nyuma ya kilio chake na kutafuta suluhisho lake. 

Kwa mfano, kilio cha njaa hua na sauti fulani ndani yake. Ni sehemu fulani pamoja 
na mstari wa: kilio- pumzi- kimya, na kuongezeka kwa nguvu kwa kadri kilio kina- 
vyoongezeka. Kilio kinachohusiana na gesi huanza ghafla na kunyamaza ghafla na hua 
ni kikali. Kilio kinachotokana na kuumwa hua ni vigumu sana kunyamaza. Mtu anataki- 
wa kuwa makini sana na aina hizi za vilio katika mwezi wa nne, kwa kuwa mtoto huacha 
kulia baada ya kupata mahitaji yake. baada ya kupata hitajio lake, faraja na kuhisi joto la 
mama yake katika mikono ya mama yake kwa ujumla hutoa pumziko kwa mtoto. Ikiwa 
nepi ya mtoto ni safi, ameshiba na hana gesi, lakini bado Analia, ni vizuri zaidi ikiwa 
utamkumbatia kwa ukaribu zaidi. Hata hivyo, baada ya miezi mitatu, ikiwa hakuna sa- 
babu ya kimwili inayoonekana kwa mtoto kulia, anaweza kuachwa kwa dakika chache. 
Kwa njia hii, mtoto atajifunza kunyamaza mwenyewe. 

Kwa jinsi mtoto anavyokuwa, hususani kati ya umri wa miaka 2 na 3, mtoto anawe- 
za kulia ili kupata kitu fulani anachokihitaji au kununuliwa kitu fulani. Baadhi ya vilio 
vya namna hii vinaweza kuwa huendelea na vya muda mrefu. Ikiwa mtoto ana mashaka 
kuwa hawezi kupata kile anachokihitaji basi neno, “hapana” linaweza kutamkwa. Kilio 
kidogo hakiwezi kumuumiza mtoto. 

Baada ya miezi 2 au hata kabla ya hapo, watoto hujifunza namna ya kuwazowea 
watu wanaomzunguka. Huhifadhi mwitikio wa wale wanaowazunguka katika namna fu- 
lani na kutumia katika hali kama hiyo hiyo wakati ujao. Mbinu ya kubana pumzi wakiwa 
wanalia watoto huitumia kupata kile wanachokitaka. Hubana pumzi zao kwa takribani 
sekunde 20 kisha huiachia. Hafanyika kwa makusudi kabisa na baada ya kuvuta pumzi, 
huendelea kulia. Kwa ujumla watoto hutumia mbinu hii kwa watu wanaowajua kwamba 
wataathirika na kilio chao. 

Mara chache sana, mwendelezo wa kulia huusishwa na ulinzi wa chuma. Ikiwa hii 
ndio sababu, kitu bora zaidi mtu anaweza kukifanya ni kuwaelimisha wazazi. Wazazi 
hawatakiwi kuweka mgomo usiyokuwa na ulazima na kujaribu kutumia neno “hapana” 
mara chache. Hata hivyo, hata wakisema “hapana”, inatakiwa imaanishe hapana, ili mto- 
to ajue ya kwamba kwa wakati huo chochote atakachofanya hakiwezi kubadilisha kitu. 
Atajifunza mipaka na hatarudia tena tabia hii isiyokuwa na maana. 

Wazazi ambao wana mtoto mkaidi anayelia sana, wanatakiwa kuchukua mapumziko 
kila mara kwa muda ili kupata pumziko na nguvu ya kuendelea. Hii inaweza kufanyika 
kwa kumwacha kwa mtu anayeaminika kwa masaa kadhaa na kupata hewa safi. 


95 




SEHEMU 

3 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


g- Kulala 

Kila mtoto ana mfumo wake tofauti wa kulala. Ingawa, hususani kwa miezi ya 
mwanzo, kila mtoto hutumia muda wake mwingi kulala. Katika wiki ya kwanza, wa- 
naweza kulala masaa 16 hadi 18 kwa siku. Kipindi hicho hupungua hadi masaa 15 kwa 
kipindi kifupi cha muda. Mtoto katika umri huu hawezi kukaa macho kwa zaidi ya ma- 
saa 2 hadi 3. 

Ikiwa mtoto alizoea kulala kila masaa 2 katika miezi 4 ya mwanzo, basi anataraji- 
wa kulala kwa uhuru zaidi akiwa na mwili wenye afya katika kipindi kijacho. Kinyume 
chake, ikiwa hakuwa amezoea katika mfumo wa ulalaji wenye afya, anaweza kuwa na 
kinyongo kutokana na kukosa usingizi. Usingizi hupelekea usingizi zaidi, na ni muhimu 
kwa maendeleo ya watoto. 

Ikiwa mtoto ataamka mara kwa mara, hii inaweza kuwa ni kwa sababu kadhaa wa 
kadhaa. Inaweza kuwa ni kwa sababu ya kelele sana, joto, baridi, mwanga mkali sana, 
upungufu wa hewa au kafein ambayo mama anayo. Watoto hukosa usingizi mara chache 
kutokana na njaa. Hata hivyo, kitu cha kwanza kuja katika akili za kina mama wengi 
ni njaa na hivyo hujaribu kumlisha mtoto zaidi ya anachokihitaji. Baadhi yao huenda 
mbali zaidi na kuwapa chakula kizito mapema kwa sababu hii, bila kugunduwa kwamba 
wanasababisha madhara zaidi kwa mtoto. 

Ni muhimu kumlaza mtoto katika sehemu ambayo ni nzuri ambapo anaweza kulala 
kwa amani na usingizi wake usivurugwe. Chumba kinatakiwa kuwa na mwanga hafifu 
kwa kadiri iwezekanavyo, kwa mazingira yanayomzunguka kwa ajili ya homoni za usin- 
gizi kufanya kazi, zipo katika hali ya giza. 

Ikiwa mtoto hatapata usingizi wa kumtosha wakati wa mchana, inaweza kumpelekea 
kujihisi vibaya na mwili kuchoka. Kama ilivyo kwa wakubwa, watoto ambao hawajapata 
usingizi wa kutosha wanaweza kuonekana kama wana mapungufu. Wanaweza waka- 
onekana hawapendi kucheza au kufurahia na wanaweza kuonekana wamepoteza hamu 
na kuonekana kuchoka. 

Muda bora wa kulala kwa mtoto mwenye umri wa mwezi mmoja ni masaa 15 kwa 
siku. Kutofautisha kati ya usingizi wa usiku na mchana huanza baada ya miezi mitatu. Ili 
kulifikia hili, mtoto anatakiwa kuongeleshwa mara kwa mara wakati wa mchana, anat- 
akiwa kuwa katika kazi na mazingira yenye mwanga wa kutosha. Na kwa wakati wa usi- 
ku anatakiwa kuwa katika chumba chenye mwanga hafifu na pasipo kuongeleshwa sana. 

Watoto wadogo ambao wananyonya, kwa ujumla huamka kwa sababu ya njaa kila 
masaa 3 hadi manne katika miezi mitatu ya mwanzo. Ikiwa mtoto ataendelea kulala kwa 
masaa 5 hadi 6 na rangi yake imebadilika, basi anatakiwa kuamshwa na kulishwa. 




96 




Mtoto 


SEHEMU 

3 


Hadithi Fupi 


KUTOKA KATIKA KUCHIPUKA NA KUWA WARIDI 

Mtoto....ni mfumo wa binadamu mdogo ambaye amejawa na siri. Tulivyo sisi, 
ndivyo walivyo watoto wetu. Uhitaji wake wa mapenzi, kuheshimika, kutambulika 
na kupingwa yana nguvu sana kama ilivyo kwetu sisi. 

Hatupendi kutolewa siri zetu kwa wengine, hata wao pia hawapendi. Kama am- 
bavyo huwa tunakasirika kwa mtu kutoa siri zetu, watoto huwa pia hukasirika. Tun- 
aweza kukasirika sana na kufadhaika ikiwa mtu atakuja na kutupiga usoni....hivyo 
hivyo na kwa watoto pia. Kama ambavyo tunakuwa na hamu kubwa ya kupendwa, 
kuheshimiwa, kuaminiwa, watoto pia huchangia hamu hiyo. 

Kwa kifupi, “jinsi tulivyo sisi, ndivyo walivyo wao” ni maneno ambayo yana- 
maanisha kwamba watoto hawana tofauti na watu wazima. Ni kwamba tu ni wado- 
go katika maumbile, ni wepesi sana kutokana na kutokuwa na madhambi, na ni 
wazuri kuliko sisi na watiifu kuliko sisi. Tabia mbaya tunayoiona ni kuakisi kwa 
kukosa kwetu kutokua na hatia tu. 

Ni nzuri kiasi gani maneno haya, “uzuri upo katika macho ya anayetizama”. 
Hata hivyo, ikiwa tutasema kwamba, “ubaya wa mtu upo katika macho ya mtizam- 
aji”, hatutakuwa na makosa. Tunapokuwa tunahukumu kuhusu tabia mbaya, tunat- 
akiwa kwanza tujitizame sisi wenyewe, wapi hasa tulipokuwa tumeanzia? Kwa, unga 
ulio safi kabisa umewekwa katika mikono yetu... 

Kwa hakika unakumbuka vizuri siku ya kwanza ambayo mtoto alikuja....kum- 
buka jinsi alivyokuwa ananukiya kama miski, kwa kuwa, ilikuwa ni manukato ya 
mbinguni. Aliangalia waliomzunguka kwa mauzauza na kujisikia huru katika miko- 
no ya mama yake.. .ni mzuri kiasi gani anavyoonekana anapokuwa amelala. Aliku- 
wa mzuri hata alipokua Analia. Unakumbuka usiku wa manane alivyokuwa anaan- 
za kulia, na ulikua unamchukuwa katika mikono yako au kumlaza katika miguu 
yako? Ni haraka kiasi gani ulivyokua unamkimbiza kwa daktari alipokua anaum- 
wa? Unakumbuka ulivyokuwa unamuangalia daktari kwa hofu katika macho yako 
na kukuangalia huku akitabasamu akikwambia, “usiwe na wasiwasi, hakuna tatizo, 
amekuwa mjuvi tu hivyo kuwa na subira.” 



97 




SEHEMU 

3 



Mama na Malezi Ya Mtoto 


Yawezekana katika miaka yako ya mwanzo, hukuweza kabisa kuelewa na kusikia 
maana halisi ya neno ambalo lilikuja kutoka katika kinywa cha mama yako, “Oh 
uvumilivu,” au ulijali! Kuna kitu hakiwezi kufahamika pasina kuwa mama, na kili- 
cho juu zaidi katika dhana ile ambayo haijulikani, huja uvumilivu. 

Hebu kwanza tukumbuke kuhusu furaha na machungu. Katika kipindi kigumu 
na utamu usiozuilika wa kipindi kilichopita, je subira ilikua katika akili zao? Wakati 
mwingine ilikuwepo. Tunaweka mambo mengi, wakati mwingine na kila aina ya ma- 
balaa. Tunasema kwamba huyu ni mtoto tu. Ni sawa. Hata hivyo, wakati mwingine 
tunapoteza utulivu kutokana na makosa madogo madogo na kujikuta tukiongea vitu 
ambavyo hatuvimaanishi. Kwa hiyo, subira ilikua pamoja na sisi wakati wote, na kuwa 
mbali nasi mara zingine. 

Tunachukulia mapenzi na uvumilivu kama marafiki wa karibu, na tunatizama 
hasira na kutokua na subira kama maadui. Mara nyingine hupima kiwango cha 
uvumilivu na kusema, “Tizama, unaweza kupata hasira juu yangu mama!” tulifaulu 
katika jaribio la uvumilivu kwa muda, na kuna wakati tulifeli. 

Kufahamu maneno, “ni mtoto tu” na kuchukulia tabia zake ngumu, haikua ra- 
hisi. Kumbuka pale alipokua mgumu kama mtoto, majirani na ndugu walikufanya 
ujisikie afadhali waliposema, “atakuwa sawa ndani ya miezi mitatu, usikasirike.” 

Ulisubiri kwa uvumilivu kwa miezi mitatu kupita. Ulipoamka asubuhi ya mwezi 
wa nne, ulisikitika sana kuona kwamba tabia zake ngumu hazijabadilika. Lakini 
waliendelea kujaribu kukufariji ili ujisikie afadhali, “usijali mpenzi, baadhi ya wato- 
to hukaa sawa wafikapo miezi 6, ni kawaida kuwa na tatizo la gesi, sio rahisi.” 

Ulisubiri tena ukijazwa na matumaini kwamba angalau utapumzika kidogo 
akifika miezi sita. Miezi sita hiyo ilipita na bado, hakuna chochote kilichobadilika. 
Watu wa karibu hawakukata tamaa, waliendelea kukupa moyo, walikua wakisema, 
“anaota jino jipya, kuwa na uvumilivu, atakuwa na afadhali atakapofikisha mwaka 
wake wa kwanza.” Mwaka wa kwanza ukapita na mtoto kuanza kupiga hatua na 
kuanza kwenda popote anapotaka, anafungua droo na kutoa vitu vilivyopo ndani. 
Unagundua kwamba kumbe yale maneno yote ya kukufariji yalikua ni bure. Kiasi 
kwamba unajifunza maana ya “La hawla wala quwwata illa billah!”^^ 

Baada ya kufikia umri wa miaka mitatu, anaweza kukuangalia na kusema, “kwa 
hiyo nini!” hujifunza jinsi ya kukupinga na kukubishia kwa kiasi kikubwa.. .na wewe 
unaumia! Watu wako wa karibu hukuzuia wakijaribu kukupa mawaidha na badala 
yake wanasema, “subiri hadi atakapokua mkubwa!” 

15. Hakuna nguvu wala uwezo wakumshinda mwenyezi mungu 


98 






SEHEMU 

3 


Mtoto 


Kuwa mama ni hali ngumu. Hususani ikiwa mtoto amekuzwa katika mazingira 
yasiyookua na maadili ya kiroho, ni vigumu zaidi kwa mama kuwa na imani na ku- 
weza kufanya ibada, mtoto mwenye maadili mazuri ambaye alikua akimtarajia. Kwa 
kuwa watoto hubeba ubinafsi sawa na ambao tunaubeba, ubinafsi ambao hupelekea 
katika maasi. 

Kuwa mama ni hali ya kipekee ambapo hakuna kitabu wala kazi ya maandi- 
shi inayoweza kuelezea kwa kina. Kitu cha kuvutia kwamba mtoto pia ni tofauti na 
vyote ambavyo vimeandikwa. “ mfumo wa kichawi” kwa mtoto wako haukufanya 
kazi. ingawa, kina mama walifahamu ukweli, hawawezi kufanya pasina “uvumilivu.” 

Kanuni mubashara kwa mama ni kwamba, watoto sio maroboti ambao hufanya 
kazi kwa kanuni maalumu. 

Kwa madhumuni ya kutokuwa hauna usawa kwa mtoto wako, au kwa ajili yako 
mwenyewe, hebu tukumbuke siku za kwanza na kumshika kwa upendo ulioujaza 
moyo wako. Usisahau kwamba mtoto wako sio tu pia ni mtu. 

Anayejua siri zote ni Mwenyezi Mungu Mtukufu. Usisahau kumuomba msaada 
kutoka kwake. 



Mama 





SEHEMU 

3 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


MADA ZA UTAFITI 


Mtizame mtoto mchanga kwa ukaribu zaidi, andika tabia unazoziona. 

Tizama picha za mtoto wako na linganisha na hali yako ya sasa. Ni jinsi gani 
hukufanya ujihisi? Changia hisia zako na marafiki. 

^ Chunguza aya katika Quran na maneno ya Mtume (S.a.w) ambazo zinajadili 
jinsi mtoto alivyozaliwa na fitrah na kisha tabia zake hubadilika kwa jinsi 
alivyolelewa. 





Je mama anayefanya kazi au mama wa nyumbani ni yupi anafaida kwa mtoto? 
Jadili katika makundi mawili. 



Jifikirie wewe mwenyewe kama mtu usiyekuwa na meno, huwezi kuongea, 
kwa ujumla huna unachoweza kujisaidia huwezi kula mwenyewe au kwenda 
chooni. Picha ambayo umeifikiria ni jinsi ambavyo wewe ulikua miaka iliyopi- 
ta kama mtoto. Umeweza kuwa mtu wa kujitegemea kwa msaada wa wema wa 
mama yako, baba au watu wazima wanaokusaidia. 

Andika barua kwa mtu ambaye amekukuza na kuelezea ni jinsi gani una- 
vyoshukuru kwa yote waliyoyapitia, washukuru na watumie barua au wape kwa 
mkono wako mwenyewe. 


100 
















Mtoto 


1) Kipi kati ya vifuatacho hakielezei 

mtoto mchanga aliyezaliwa? 

a) Mtoto mchanga huingia katika 
hali ya kuzoea ulimwengu. 

b) Ukamba hukatika kati ya siku 5 
hadi 7. 

c) Ngozi ya mtoto mchanga kwa 
hakika huwa laini sana. 

d) Milango mitano ya fahamu ya 
mtoto aliyezaliwa hufanya kazi 
sawa na ya mtu mzima. 

2) Upi ni mpangilio mzuri wa mahi- 

taji ya mtoto mchanga? 

a) Upendo-mavazi-chakula-usafi 

b) Chakula-usafi-malazi-mavazi 

c) Mavazi-upendo-chakula-malazi 

d) Malazi-chakula-upendo-mavazi 

3) Kwa muda gani mtoto ana haki ya 

kunyonyeshwa? 

a) Miezi 15 

b) Miezi 20 

c) Miezi 18 

d) Miezi 24 


Ni lini hisia za kusikia huwa zime- 
kamilika? 

a) Miezi sita ya mwanzo 

b) Miaka siata ya mwanzo 

c) Miezi 24 ya mwanzo 

d) Anapobalehe 

5) Ni kipi kitu muhimu kahisa kwa 
mtoto? 

a) Maziwa ya mama 

b) Mikono ya mama yake 

c) Huruma ya mama yake 

d) Mikono ya mama ikimpangusa 

6) Ipi ni bidhaa sahihi zaidi kutumika 
kumsafishia mtoto? 

a) Shampoo ya mtoto 

b) Sabuni 

c) Chumvi ya mwamba na maji ya 
uvuguvugu 

d) Maji 



SEHEMU 

3 


101 







SEHEMU 

3 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


7) Unapokua unamlea mtoto, ipi 
kati ya bidhaa ifuatayo huwezi 
kuikosa kuwa nayo? 

a) Vitambaa vya kufutiwa vibichi 

b) Podayamtoto 

c) Mafuta ya mtoto 

d) Mafuta ya zaituni 

8) Kipi kati ya vifuatavyo haielezei 
kwa kina madhara ya nepi za ku- 
tumia na kutupa? 

a) Kimiminika kinachohifadhiwa 
kwa sababu ya kemikali ni hata- 
ri. 

b) Uhuru anaoupata humsababisb 
hia kuchelewa kupata uwezo wa 
kujizuia na kujikojolea. 

c) Watoto ambao wanatumia nepi 
za kutumia na kutupa kwa 
muda mrefu, wanaweza kupata 
madhara yasiyopendeza. 

d) Itampa msukumo wa kiuchumi 
baba. 

9) Ni kitu gani cha mwanzo amba- 
cho hutoka cha mwanzo katika 
maziwa ya mama? 

a) Baraka 

b) Maziwa ya mwanzo 

c) Sukari iliyopo katika maziwa 

d) Dawa 


10) Ni matatizo gani yanayoweza ku- 
tokea kwa watoto amhao hawata- 
pata maziwa ya mwanzo ya mama 
au kuendelea kunyonya? 

a) Utumbo hukosa bakteria mu- 
himu wanaopatikana katika 
maziwa ya mwanzo ya mama 
na wanakuwa na matatizo ya 
mmengenyo wa chakula. 

b) Figo za mtoto ambaye hajanj- 
yonya mara zote huwa na hatari 
katika Nyanja ya afya. 

c) Mfumo ya kinga wa watoto am- 
bao hawajanyonya huwa dhaifu. 

d) Kwa nyongeza ya hayo yote 
hapo juu, mtoto ambaye hajan- 
yonya hunyimwa hisia za ulin- 
zi na mapumziko ambayo huja 
kwa kunyonya. 

11) Kipi kati ya kifuatacho ni Sun- 
nah? 

a) Kutafuna kitu kitamu na kukipa- 
ka katika fizi za mtoto. 

b) Kumvalisha mtoto nguo za kijai 
ni. 

c) Kumuita mtoto jina kama la 
babu au bibi yake. 

d) Kuandaa chumba maalumu kwa 
ajili ya mtoto. 


102 





Mtoto 


12) Kipi kati ya kifuatacho ni sahihi 

zaidi? 

a) Maziwa yenye ukaribu kabisa 
na maziwa ya mama ni ma- 
ziwa ya ngbmbe. 

b) Chakula kilicho rahisi kabisa 
kumengenywa na mtoto ni 
boga. 

c) Inawezekana kuchanganya 
maziwa ya maji na asali na 
kumpa mtoto ambaye han- 
yonyi. 

d) Hakuna chakula mbadala wa 
maziwa ya mama. 


14) Kipi kati ya kifuatacho sio maa- 

na ya kweli ya kutapika? 

a) Kutapika ni ishara ya chakula 
kilichozidi katika mwili. 

b) Kutapita ni ishara kwamba 
kitu chenye madhara kimein- 
gia katika tumbo na kutolewa 
nje ya mwili. 

c) Kutapika ni ishara ya mwili 
wenye afya ambao hukabilia- 
na na kemikali hatari. 

d) Kutapika kunatakiwa kusitist 
hwa na ni hatari kwa mwili. 


13) Ni mwenendo gani unasababis- 
hwa na msisimko? 

a) Kitendo kisichohiyari 

b) Ulinzi 

c) Kupumzika 

d) Mazoezi 


SEHEMU 

3 


103 










1 

















Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


1. MAANA YA MAENDELEO 

Maendeleo ni kipindi cha kupevuka makuzi ya kimwili na uwezo wa mwendo. 


2. SABABU ZINAZOATHIRIMAENDELEO. 

Kama inavyovutia na maajabu maendeleo ya mtoto katika tumbo yalivyo, ni jam- 
bo la kushangaza hata baada ya kuzaliwa. Msimu mpya umeingia ambapo kila mmoja 
anaweza kuangalia na kufuatilia ukuaji wa mtoto. Ukuaji wa mtoto mwenye afya unawe- 
za kuangaliwa pamoja na maendeleo yake. Sio tu ukuaji wa viungo vyake, lakini uwezo 
wake wa kufanya na kuanzisha vitendo vyake kwa kadiri anavyoendelea kukua. 

Kuna sababu mbali mbali ambazo zinaathiri maendeleo ya mtoto. Ili kuelewa hili, 
ni lazima kwanza kujua sababu ambazo tunatakiwa kuwa nazo makini. Hebu tuangalie 
kwa makini sababu hizi:- 

a- Sababu za kibaiolojia 

Maumbile 

Tabia za kibaiolojia za mama, baba, babu na bibi wa mtu kwa umoja wake huitwa, 
“sifa za kimaumbile.” kiumbe cha binadamu katika tumbo la mama huundwa na muun- 
ganiko wa seli mbili. Moja kati ya hizi ni yai la mama yani ovam, na nyingine ni mbegu 
ya uzazi ya mwanaume yani shahawa. Seli iliyorutubishwa huitwa “kijusi”, na kama seli 
nyingine zote, kijusi pia huundwa na sehemu tatu; nyuklia, ukuta wa seli na ute mweupe. 

Katika suala la kimaumbile, sehemu muhimu zaidi ni nyuklia. Nyuklia ni kiini cha 
seli. Imebeba umbo fulani dogo ambayo inaweza kutia rangi na hivyo huitwa chromo- 
some. Idadi ya chromosome zipo tofauti kwa kila kiumbe. Kwa mfano binadamu anazo 
chromosome 23, wakati panya anazo 18. 

Jinsia ya mtoto, aina ya nywele, vidole vifupi au vilivyoungana, matatizo ya macho, 
kuona mbali, huruma kutokana na maradhi ya kisaikolojia, muonekano, urefu, mfumo 
wa mwili na sifa nyingine nyingi hutokea kwa namna hii. 

Tezi za ndani. 

Tezi ambazo zinapatikana katika sehemu mbalimbali za mwili huzalisha majimaji 
ambayo husafiri kupitia damu, ambayo huathiri ukuaji wa mwili na afya. Hizi ni; tezi za 
pituitary, tezi za mate, tezi zinazosisimua homoni, tezi za adrenal, kongosho/bandama 


107 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


na tezi kijinsia. Sasa hebu tuangalie kwa kina tezi hizi na tujifunze kuhusu ufanyaji wake 
wa kazi katika mwili; 

Tezi za pituitary: 

Ni kubwa kama kilivyo kiungio cha kidole cha mwisho na inapatikana sehemu ya 
chini ya ubongo. Mbele na nyuma yake imegawanyika katika sehemu mbili na kila seh- 
emu huzalisha majimaji tofauti. Sehemu ya mbele huzalisha majimaji ya homoni am- 
bayo huendesha tezi zingine. Huendesha pia majimaji ya tezi za adrenal sehemu ya nje. 
Homoni za ukuaji huendesha ukuaji. Upungufu wa homoni hii huzalisha mbilikimo na 
kuzidi kwa homoni hii huzalisha watu wakubwa sana. Sehemu ya nyuma hutoa homoni 
za antipiretic na oxytocin. Homoni za antidiuretic huendesha utoaji wa majimaji ya figo 
wakati oxytocin huendesha kukaza kwa uzuri kwa misuli. 

Thyroid: 

Thyroid hujumuisha jozi ambazo huungana kwa pamoja katika sehemu ya mbele ya 
koo na sehemu mbili za boksi za sauti. Majimaji yanayozalishwa na thyroid huitwa “thy- 
roxin.” Majimaji hayo huathiri ukuaji wa mwili, mifupa, mfumo wa neva, mzunguko wa 
damu na misuli. Upungufu wa thyroxin hupelekea mdondoo wa mwili na akili. 

Parathyroid: 

Tezi ya thyroid inajumuisha tezi nyingine ndogondogo nne ambazo zipo karibu na 
thyroid. Ili mwili uweze kufanya kazi kama kawaida, husawazisha kiwango muhimu cha 
madini ya kalsium na phosphorus. Kazi muhimu kama kusaidia utendaji mzuri wa kazi 
kati ya neva na misuli, mapigo ya moyo, na kuganda kwa damu kipindi cha ukuaji wa 
mifupa vyote hivi husawazishwa na majimaji ya tezi hii. Utendaji wa chini ya kiwango 
huharibu mifupa na kusababisha maumivu makali ya misuli. Utendaji wa juu ya kiwan- 
go huharibu neva. 

Tezi za Adrenal: 

Hupatikana katika sehemu ya juu ya figo, ni homoni muhimu sana ya nje ambayo 
huhusika na masuala mazima ya kuvimba na mzio/aleji. Homoni hii husawazisha ma- 
tumizi ya protini, kudhibiti maji maji ya mwili, kupevuka kwa seli hai nyeupe za damu 
na kuzuia maambukizi. Tezi za adrenal huzalisha homoni zinazoitwa adrenalin. Homo- 
ni hizi huongezeka kwa msukumo wa kimwili na kiakili. Mapigo ya moyo huongezeka 
na msukumo wa damu huongezeka. Kuzidi au kupungua kwa majimaji ya homoni hii, 
husababisha matatizo mbalimbali kwa mwili. 

Kongosho/bandama. 

Tezi hii huzalisha insulin na glucagon. Insulin huruhusu kuingia na kutumika kwa 
seli za glucose. Ikiwa kuna upungufu wa insulin, seli haziwezi kutumia glucose iliyopo 
mwilini hata kama zipo nyingi kiasi gani. Ndio maana, seli, ingawa zimezungukwa na 
glucose, hupitia kunyimwa kwake. Hali hii inaitwa “kisukari.” Sukari ambayo haijatumi- 


108 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


ka hutolewa nje kwa njia ya mkojo. Dalili za kisukari zinajumuisha kunywa maji mengi 
sana, kukojoa sana na kula sana. Katika hali ya kuwa na insulin nyingi sana, glucose 
katika damu hupungua kwa kudumu. 

Tezi zajinsia: 

Hupatikana katika yai la mwanamke na korodani za mwanaume, tezi hizi huanza 
kufanya kazi utotoni na kuongezeka kazi zake katika umri wa utu uzima. Pia huathiri 
kuendelea kwa kujamiiana katika maisha yake yote. 

b- Mazingira 

Mazingira ya mtoto yanaweza kuwa na madhara hasi au chanya. Hebu tuangalia ni 
zipi hizo moja baada ya nyingine. 

Hali ya maisha na uzoefu wa mwanzo. 

Utafiti unaonyesha kuwa nafasi ya kijamii na kiuchumi unaathari kwa mtoto. Mtoto 
ambaye anatoka katika hali nzuri ana nafasi kubwa ya kuwa na maendeleo ya kawaida, 
hali ya kuwa mtoto ambaye anakua katika hali ngumu, huwa na maendeleo duni. Kuna 
tofauti pia ya urefu na uzito wa watoto wanaozaliwa katika familia za kitajiri na za kima- 
sikini. Watoto ambao wamekua katika hali ya kimasikini huwa ni wadogo kwa maumbo 
yao. 

Watoto ambao hupata lishe ya kutosha baada ya kuzaliwa, na upendo wa kutosha 
na umakini katika umri wa miaka ya mwanzo huendelea vizuri kimwili na huwa katika 
hatari ndogo ya kupatwa na tatizo lolote katika nyanja zote za maendeleo. 

Hali ya hewa na msimu/majira. 

Utafiti unaonyesha kuwa misimu huwa na athari katika ukuaji wa mtoto. Imekutika- 
na kwamba watoto ambao wapo katika familia zenye uchumi wa kawaida, huwa warefu 
katika majira ya machipuko katika uwiano wa haraka sana, na kuongezeka uzito zaidi 
katika majira ya vuli. Maendeleo mengine yote ya mwili mara kwa mara hutokea kipindi 
cha majira ya machipuko na kiangazi. Sababu za athari ya msimu katika ukuaji, watoto 
ambao wanakuwa katika mikoa yenye hali ya hewa tofauti, hukua katika kiwango tofau- 
ti. Kwa mfano, uwiano wa umri wa ujana katika ukanda wa ikweta, ni kati ya 7 na 10. 
Hali ya hewa si kwamba tu inaathiri ukuaji bali pia umakini. Watu wanaoishi katika hali 
ya hewa ya joto ni “damu moto” na huwa na upinzani zaidi. Wakati watu wanaoishi ka- 
tika maeneo ya baridi, huwa na hifadhi zaidi. Watu ambao wanaishi katika mikoa yenye 
mvua nyingi zadi, mawingu mengi na jua kidogo, huwa adhimu sana na wachangamfu. 

Usafi 

Kumuogesha mtoto kila siku kuna faida nyingi sana. Kitu hicho hicho pia hata kwa 
watoto wakubwa. Ipo hivi kwa watoto ambao wanaogeshwa mara kwa mara wakiwa na 


109 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


kucha fupi na hisia imara, kwa ajili ya maendeleo mazuri. Usafi humuweka mtu na afya 
na kuzuia vikwazo vya maendeleo. Kuoga kila siku pia humfanya mtu kujisikia buru- 
dani na mwenye furaha. Mwili ambao hauna sumu, kwa hakika utajisikia ni wenye afya 
na ulio huru zaidi. 

Lishe 

Kula vizuri kwa uwiano ni jambo la muhimu sana kwa maendeleo ya kawaida 
na ukuaji. Kutoka siku ambayo mtoto amezaliwa, huingia katika hatua ya ukuaji na 
maendeleo ya haraka sana. Ili urefu, uzito na maendeleo mengine yoyote kuendelea 
vizuri, ni muhimu kula vizuri. Lishe isiyotosha na isiyokuwa na utaratibu mzuri, inawe- 
za kuzuia mtoto kutokana na kupata uzito na urefu ambao ni urithi wake. Ndio maana 
ni muhimu, hususani kabla ya kusoma, na katika kipindi cha balehe kuwa makini sana 
na mambo ya lishe. 

Kula vizuri, hakumaanishi kutanua tumbo. Bali, ni kupata protini, vitamin, na ma- 
dini yanayohitajika kwenye mwili. Moja ya makosa makubwa sana katika miaka yetu 
hii ni “vyakula vilivyosindikwa na vilivyoongezwa kemikali.” Ni vizuri kama tutakuwa 
navyo mbali. Ili chakula kijulikane kama ni kisafi, ni muhimu kuzuia virutubisho hatari. 

Inaweza ikasemekana kwamba mtoto mnene ndiye mwenye afya, na kwamba mtoto 
mwembamba anaumwa. Hata hivyo, kilicho bora zaidi ni kile ambacho dini yetu imetu- 
fundisha, ambacho ni kuweka milo yetu ni yenye uwiano. Ni lazima tuwafundishe wato- 
to wetu kula kwa kutumia mikono yao ya kulia, kutafuna vizuri tonge kabla ya kumeza, 
usile bila ya kuwa na njaa na kuondoka katika meza ya chakula kabla hujajisikia kushiba. 
Ni lazima pia kuwafundisha kula matunda na vitu vitamu kabla ya kula, na kwamba aina 
moja ya chakula ni bora kuliko aina mbalimbali, na kwa nyongeza kutokunywa maji 
punde tu baada ya kula chakula. Vyote hivi vitamsaidia mtoto kuwa na maisha yenye 
afya. 

Mwili unapopata virutubisho unavyovihitaji, hisia pia huwa katika uwiano mzuri. 
Mtu ambaye anakula vizuri huwa yuko vizuri kwa kila namna. 

Usingizi 

Watoto mara nyingi huwa wamechangamka na mara chache kuwagundua kuwa wa- 
mechoka ili kurejesha nguvu iliyopotea na kukarabati mwili, usingizi huhitajika. Usin- 
gizi wa mara kwa mara huwa una manufaa chanya katika mendeleo. Watoto wachan- 
ga waliozaliwa hulala mara nyingi kwa siku. Watoto wanaosoma pia wanahitaji kulala 
mapema, kuamka mapema na kulala wakati wa mchana. 

Ni muhimu kwa watoto na wakubwa kutambua ukweli kwamba kulala wakati am- 
bao haupendezi yani “makuruhu” ni hatari. Hii inajumuisha dakika 45 baada ya jua 
kuchoza, dakika 45 kabla ya mwito wa adhana kwa ajili ya swala ya adhuhuri, na dakika 
45 kabla ya adhana ya magharib. Kulala katika nyakati hizi kuwa na athari hasi katika 
maendeleo, hususani katika saikolojia ya mtu. Kulala katika nyakati hizi “makuruhu” 


110 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


husababisha matatizo kama vile udhaifu, uchovu na hisia mbaya. Imeripotiwa kwamba 
inasababisha uwendawazimu. 

Kila mtoto ana mahitaji tofauti ya kulala. Watoto wengine wanakua na furaha waki- 
pata usingizi kidogo, wakati wengine wanahitaji usingizi zaidi. 

Magonjwa na ajali. 

Inawezekana kabisa kupata magonjwa na ajali ikiwa tahadhari zinazostahiki hazija- 
chukuliwa. Sababu zinazoongozwa zinajumuisha kemikali za kufanyia usafi, mionzi na 
kula vyakula ambavyo vimesindikwa na vilivyoongezewa kemikali. Mwili wa binadamu 
unakumbana na matatizo mbalimbali ya mmeng’enyo yanayotokana na kusindikwa na 
kuongezwa kemikali ambapo hakifanyi kazi kwa amani na asili ya binadamu. Katika 
mtazamo wa mbali, virutubisho hivi hujikusanya katika mwili na vinaweza kuwa sumu 
katika ini. Kwa kadiri muda unavyokwenda, ini linashindwa kubeba sumu hizi katika 
kiwango kikubwa na kuanza kugawana sumu hizi na viungo vingine, ambapo inasa- 
babisha magonjwa mengi. Matatizo ya ngozi, aleji, magonjwa ya tumbo na utumbo ni 
kutokana na ulaji mbaya au lishe mbaya. 

Ikiwa mtoto ataanza kuugua katika umri wake wa utoto, tunatakiwa kutizama kwa 
makini ni vipi tunavyompa kula, kwa wingi gani, na endapo tunamfundisha mtoto kula 
kwa kufuata Sunnah katika tabia zake za kula. Mfumo wa kinga ya mwili umetengenez- 
wa kwa ajili ya kukabiliana na magonjwa mengi katika hali ya kawaida. Kwa kuwa hatu- 
filisi mfumo kwa ulaji mbaya na kutumia vitu vingi vya hatari, hatutahitaji chanjo na 
vivunja sumu. 

Ingawa, watu wa sasa wana matatizo katika kujiendesha “wenyewe” na kufuata Sun- 
nah, na kwa hiyo, wamekuwa wategemezi na mfumo wa kisasa wa madawa ambao una 
madhara makubwa kulinganisha na faida. 

Zaidi ya hapo, ni muhimu kuvaa kwa mujibu wa majira, iwe nguo nzito au nyepesi 
kwa kutegemeana na msimu. Usafi wa jumla kama vile kusafisha kinywa kusafisha meno 
pia ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya kiafya. 

Ajali mara nyingi hutokea pindi mtoto anapoanza kugeuka kushoto na kulia na 
kunyanyua kichwa chake, na mara nyingi anapokua na takribani miezi 4. Mtoto kudon- 
doka kitandani huja ya kwanza katika orodha. Kuungua, kuanguka, kukaza mikono na 
miguu na majeraha ni ajali ambazo watoto wanazipitia sana. Watoto ambao wanaanza 
kutambaa na kutembea wanahitaji ulinzi wa karibu sana. Inashauriwa pia kuwasomea 
watoto aya za ulinzi pamoja na ulinzi wa kimwili, kwa namna hiyo ni kufanya kile kin- 
achowezekana zaidi kuwaweka salama. 

Kutokana na uchache wa sehemu za kusomea katika miji mikubwa, baadhi ya wa- 
toto wanalazimika kucheza katika mitaa ambapo ni hatari kwao kutokana na ajali za 
magari. Kwa namana hiyo, mtoto anatakiwa kuelimishwa vema kuhusiana na kucheza 
katika mitaa kabla hajaanza kucheza. Tahadhari nyingine ambayo inaweza kuchukuliwa 
ni kuiweka nyumba kuwa ya kawaida kadri iwezakanavyo, ambapo ipo katika mtazamo 
wa kiislamu, kwa hivyo hupunguza uwezekano wa ajali. 


111 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Mavazi 

Mavazi ambayo unayachagua kwa ajili ya mtoto wako yanaweza kuathiri afya ya 
mtoto. Mavazi ya sufi na nguo nzito ni muhimu kwa kipindi cha baridi. Katika majira ya 
joto, pamba na nguo nyepesi ndiyo zinazofaa. Haya yatamuweka salama mtoto kutoka- 
na na baridi au joto. Nguo za kubana ambazo zinamzidi mtoto zina madhara makubwa 
katika mzunguko wa damu. Mtoto ambaye ana mzunguko usio mzuri wa damu atapata 
matatizo ya maendeleo katika mwili wake. 

Kucheza na midoli 




Kucheza ni mwalimu mzuri sana wa kujifunzia. Watoto hujifunza kwa jinsi wa- 
navyokua wanacheza. Hugundua uwezo wao na kukuza wakati pia wanajenga katika 
maarifa ya jamii. Kwa hiyo ni muhimu kwa watoto kuwaacha kucheza na kuwa na mi- 
doli. Michezo ina athari katika kila nyanja ya maendeleo. Mtoto ambaye anacheza hui- 
fanyisha kazi misuli yote kwa pamoja mikubwa na midogo, wakati huo huo, kuushughu- 
lisha ubongo na milango yote mitano ya fahamu. Hugundua mambo mengi sana katika 
ulimwengu ambao anaishi. Kwa kadiri anavyokua, hujifunza kuwa kuna kushinda na 
kushindwa, kuchukua majukumu katika kundi na majukumu ya kijamii kama vile kuwa 
baba na mama, vyote katika mchezo. 

c- Sababu za kisaikolojia 

Sababu za kisaikolojia huwa na nafasi kubwa sana katika maendeleo ya mtoto. 
Hamasa kama vile upendo, huruma na uhuru ambavyo humsaidia mtu kujitambua, 
havitakiwi kupuuzwa. 




Upendo na buruma 

Mtu wa kwanza mtoto aliyezaliwa anayekutana naye ambaye huwa na athari kubwa 
sana kwake, ni mama. Mahusiano yaliyopo kati ya mama na mtoto huwa na juku- 
mu la muhimu sana katika hisia za ulinzi za mtoto na maendeleo yake. tunawe- 
za kuona jinsi gani athari hii kubwa ilivyo kwa kulinganisha mtoto aliyekulia 
katika kituo cha kulelea watoto wadogo au kituo cha watoto yatima na watoto 
ambao wamelelewa na kupata mapenzi ya mama zao. 

Kwa kuongezea kuwa na hisia za ukaribu, ujotojoto, mapenzi na umakini 
unaohitajika katika maisha yao yote, vyote ni muhimu katika miezi michache 
ya mwanzo. Katika hisia hizi ambazo hudharauliwa na mama, maendeleo ya 
ulinzi kwa mtoto huwa na athari za moja kwa moja. 

Kwa mujibu wa tafiti, watoto ambao wanachukuliwa kwa 
mama zao na kulelewa katika vituo vya kulelea watoto 
huonyesha matatizo katika maendeleo. Mtoto wa namna 
hiyo mara kwa mara hupelekwa hospitali, huwa tofauti 



112 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


katika ukubwa na uzito na huwa nyuma kiakili na wenzake wa rika moja. Imehakikiwa 
kwamba hata kiwango chao cha kufa kipo juu zaidi. 

Watoto ambao wameachwa na wazazi wao na kuishi katika nyumba za kulelea wa- 
toto, hata kama wapo na wafanyakazi wanaojali sana, kwa ujumla husahau jinsi ya ku- 
tabasamu, kuitikia kwa kuchelewa kutokana na kichocheo fulani, hulala chini mara kwa 
mara, kutotoka walipokaa na kuchelewa kutembea na kuongea zaidi ya watoto wa rika 
lao. 

Matatizo ya kisaikolojia huathiri ukuaji wa watoto, ambapo watoto ambao wanaku- 
wa katika upendo, umakini na ulinzi hukua katika kiwango cha kawaida. Uzoefu ambao 
huathiri maendeleo ya mtoto hujumuisha majeraha yake mwenyewe, msongo wa mawa- 
zo, kuvunjuka kwa familia na taasisi na vituo vya kulelea watoto yatima ambavyo havitoi 
upendo wa kutosha. Kwa namna hiyo, watoto wanaweza kula sana, au kukataa kula au 
wanaweza kurukwa na usingizi au kulala sana. Ikiwa mtoto ataletwa katika mazingi- 
ra mazuri zaidi, inawezekana mtoto huyo anaweza kurudi katika hali ya kawaida na 
makuzi ya kawaida katika muda mfupi. 

Uhitaji wa uhuru 

Kila mtoto huhisi uhitaji wa kuwa huru. Wanataka kukimbia wakiwa huru, kuruka, 
kucheza kwa hiyari na kuendelea pasina kikwazo chochote. Kitu kilichokua cha muhimu 
hapa ni kumuweka mtoto katika mazingira salama mbali na hatari. Ikiwa mtoto yupo 
mbali na madhara na hatari, wote mtoto na familia watakuwa na maisha ya uhuru. 

Ni muhimu kumuacha mtoto aliyeanguka kujaribu na kunyanyuka mwenyewe. Hii 
huhitaji kumpa mtoto nafasi nyingine ya kujaribu kunyanyuka. Ikiwa mtoto atanyan- 
yuliwa na mtu kila mara anapoanguka, sio tu atakosa kujuwa jinsi ya kunyanyuka tena, 
lakini pia katika hisia za kujua kufanya kilicho sahihi na kufanikiwa nacho. 

Inashauriwa kumwacha mtoto kufanya kitu ambacho ana uwezo wa kukifanya 
mwenyewe na kuangalia kwa mbali bila kuwa dhahiri sana. Kwa bahati mbaya mama, 
kwa jina la kuwa “mama wazuri” huwafunga watoto wao kamba za viatu vyao kwa mia- 
ka na kutowapa nafasi yoyote ya kufanya mambo yao wenyewe. Kwa hakika husimama 
katika njia ya maendeleo ya kujifunza ya watoto wao wenyewe. Mama ambaye anam- 
kimbiza mtoto na sahani na kijiko, humpa mtoto ujumbe ufuatao, “wewe sio mwerevu 
kiasi cha kutosha kujua kwamba una njaa au huna. Hutambui kwamba una njaa, unat- 
akiwa kula! Unatakiwa kula!” wakati huo katika uhalisia, mtoto anajua kwa yakini kabi- 
isa kwamba ana njaa, na kwa hakika anaweza kuomba chakula. 

Hii ina maana kwamba uhuru haumaanishi tu wasaa wa uhuru, lakini pia inamaan- 
isha kuwa kumwacha mtoto kuchagua na kumwacha na kuamini uwezo wa mtoto. Ni 
muhimu sana kwa kutombana sana mtoto na kumpa mtoto nafasi. 


113 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


3. NYANJA ZA MAENDELEO 

Dhana ya maendeleo ni pana kwa ujumla. Haitoshi kuangalia tu katika nyanja moja 
maalumu ya maendeleo. Hii ina maana tutaangalia katika nyanja saba tofauti kusubiri 
maendeleo ya mtoto. 

a- Maendeleo ya kimwili 

Maendeleo ya kimwili hujumuisha urefu na uzito wa mtoto. Pia hujumuisha misuli, 
ukuaji wa mifupa, uwiano wa mwili, hali ya mwili, tezi na maendeleo ya mifumo na vi- 
ungo. Afya ya maendeleo ya kimwili ina athari chanya katika kila sehemu ya maendeleo. 

Urefu 

Urefu wa mtoto aliyezaliwa kwa wastani ni kati ya sentimita 48 hadi 50. Namba hizi 
hutofautiana kwa mujibu asili, jinsia na sababu za kimaumbile. Kwa uhalisia watoto wa 
kike huwa wafupi zaidi kuliko watoto wa kiume. Mtoto huendelea kukua katika kiwango 
cha haraka sana baada ya kuzaliwa, na kwa kadiri anavyokua mkubwa, ukuaji wa urefu 
hupungua. Kiwango cha kukua katika mwaka wa kwanza ni kati ya sentimita 20 hadi 
25. Hii hupungua hadi sm 10 kwa mwaka wa pili na wa tatu. Katika mwaka wa nne na 
wa tano, huwa kati ya sm 5 na 6. Hata kama watoto wanaonekana kukua haraka katika 
mwaka wa 6 na wa 7,huwa hawapati mabadiliko makubwa hadi wanapofikia umri wa 
kubalehe. 

Kwa kadiri mtoto anavyofikia umri wa kupevuka/kubalehe, ukuaji wa kimo unawe- 
za kuonekana na hii huendelea kwa kasi ya haraka kwa miaka yote hii. Kwa kukaribia 
mwisho mwa kipindi hiki, ukuaji wa kimo hushuka. Kwa ujumla, ukuaji huu hukamilika 
na kuisha kati ya miaka 16 na 18. Wasichana huanza kuonekana kujaa kuliko wavulana 
katika umri wao kuelekea kupevuka/kubalehe. Wavulana kwa ujumla hufunga tofauti 
hii katika sekondari ya juu na kisha huendelea kurefuka zaidi kuliko wasichana. 

Tunaweza kufuata kanuni ya maendeleo ya urefu baada ya miaka miwili kama if- 
uatavyo; 

Umri wa mtoto x 5 + 80 = urefu(cm) 

Kwa mfano, kwa kutumia kanuni hii, upi utakuwa wastani wa urefu wa miaka mitatu? 

3 X 5 + 80 = 15 + 80 = 95cm. 

Uzito 

Mtoto aliyezaliwa kwa ujumla huwa kati ya gram 2500 na 3500. Ikiwa mtoto yupo 
chini ya uzito wa gram 2500, ina maana yupo LBW yani (chini ya uzito wa kuzaliwa). 
Hadi maziwa yatoke katika siku chache zijazo, mtoto hupungua kwa 7% ya uzito wake. 
Hii ni kawaida na mtoto hurejesha uzito wake punde tu baada ya kuanza kunyonya 
maziwa ya mama yake. 


114 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


Mtoto mara nyingi hupata mara tatu zaidi ya uzito wake kwa mwaka wa kwanza. 
Katika mwaka wa pili huongezeka kilo 2 hadi 2.5 ambapo inaweza kuwa hadi kilo 12 
kwa ujumla. Katika mwaka wa tatu kilo 2 hadi 3, katika mwaka wa nne, kilo 1.5 hadi 2 
mara nyingi hutegemewa. Tunaweza kuona katika hizi namba kwamba kuongezeka kwa 
uzito huendana na kuongezeka kwa urefu/kimo. Kiwango cha haraka katika mwaka wa 
kwanza hupungua katika miaka inayofuata ingawa ukuaji hausiti kuendelea. 

Katika mwaka wa 7,wastani wa uzito kwa wavulana ni kilo 22 na kwa wasichana ni 
kilo 21. Katika kipindi hiki, hakuna kuongezeka sana kwa uzito. Kwa sababu wasichana 
huanza kupevuka kabla ya wavulana, uzito wao mara nyingi huwa mkubwa. Ingawa, 
wavulana hufikia wastani wa uzito wao katika sekondari ya juu na kisha huwa wazito 
zaidi. Tofauti na jambo la pekee, hizi ni namba za jumla. 

Ikiwa familia inataka mtoto kibonge na kumshindilia mara kwa mara chakula 
chenye mafuta, kisha tumbo la mtoto bado haliongezeki ukubwa, basi hiyo ni afadhali. 
Kwa kuwa, kiribatumbo huzuia mwendo na huharibu viungo. Na pia una athari mbaya 
katika shughuli zote za maendeleo. Sio picha nzuri! 

Watoto wanaweza kuwa wembamba sana kutokana na maradhi au mlo mbaya. Hata 
hivyo wanaweza kuwa wembamba kwa sababu za kimaumbile tu. 

Kanuni ya uzito baada ya miaka miwili: 

Umri wa mtoto’^^ + 8 = uzito(kg) 

Kwa mfano, ni uzito kiasi gani mtoto wa miaka minne anakuwa nao kwa kutumia 
kanuni hii? 

4x2 + 8 = 8 + 8 = 16 kg. 

Misuli 

Misuli ni viungo ambavyo vimeundwa na nyuzinyuzi maalumu ambazo zinauwezo 
wa kujitanua zinapopata msukumo wa nje. Ni kijenzi muhimu sana katika mfumo wa 
misuli. Kwa kutumia neva, huruhusu mwendo wa kiungo kwa kusinyaa na kutanuka 
kutegemeana na msisimko. 

Misuli imegawanyika katika makundi mawili, ya hiyari na isiyokuwa ya hiyari. Mi- 
suli ya hiyari hufanya kazi kwa kuitikia matamanio ya mtu. Mikono, miguu, kichwa, 
shingo na ngozi inayofunika macho ni katika kundi hili. Kwa misuli ambayo si ya hiyari, 
hufanya kazi ima mtu atake au asitake. Tumbo, utumbo, moyo, mishipa ya damu, viungo 
vya kupumulia na viungo vingine ni katika kundi hili. 

Misuli ya mtoto aliyezaliwa hutengeneza uzito wa moja ya tano au robo ya uzito wa 
mwili wake. Katika kipindi cha balehe, uongezeka hadi theluthi moja, wakati katika utu 
uzima huwa hadi mbili ya tano ya uzito wa mwili. Misuli hukua kwa kadiri mwili wa 
mtu unavyokuwa. Ingawa, macho ya mtoto mchanga aliyezaliwa na misuli ya upumuaji 
hukua kwa kasi kubwa sana. 


115 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Watoto wanaweza kukuza misuli yao mikubwa na midogo kwa kucheza michezo 
muafaka na kutumia midoli inayoendana naye. Pia wanaweza wakawa wanajifunza jinsi 
ya kutumia misuli yao ya hiyari kwa kadiri ya uwezo wao. 

Mifupa 

Kazi kubwa ya mifupa ni kuweka mwili juu ya miguu yake na kuwezesha mwen- 
do wake. Kwa kutumia madini ya kalsium na uteute kama mafuta uliopo katikati ya 
mifupa, huwa namna muhimu kwa kusambaza seli hai nyekundu za damu. Mifupa 
hutengeneza mfumo mmoja wa skeletoni. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa skeletoni 
kuwa katika hali yenye afya ili kuhakikisha maendeleo ya afya ya mwili. 

Wiki sita baada ya urutubishaji, mifupa laini ambayo baadaye hubadilika na kuwa 
mifupa, huanza kutokea. Skeletoni ya mtoto mchanga aliyezaliwa huwa na mifupa 
ambayo imekuwa migumu na mingine ambayo bado ipo katika hali ya mifupa mila- 
ini. Kwa kadiri mtoto anavyozidi kukua, mifupa hii laini hubadilika na kuwa mifupa 
migumu. Na kuhusu meno, mifupa hukua na seli zinazopatikana kuzunguka meno. 
Mifupa huendelea kuimarika na kuwa migumu hadi kufikia umri wa miaka 20. 

Katika miaka michache ya mwanzoni, mikao mibovu au mgandamizo, inaweza 
ikaharibu utengenezaji wa mifupa. Japokuwa, kutokana na utengenezaji wa kuvutika 
mifupa ya mtoto, huwa haivunjiki kiurahisi. Katika umri wa miaka 6 na 7, umbo la 
mifupa na kifundo cha mkono na vidole, haikidhi haja ya kuandaliwa na kazi laini. 
Mifupa ya mikono na miguu nayo pia haifai kwa kazi ngumu na nzito. 

Utosi 

Kwa sababu kichwa cha mtoto mchanga aliyezaliwa huwa kikubwa kulinganisha na 
mwili wake na wakati mwingine kichwa huwa kikubwa tofauti na mwili ulivyo. Uzito wa 
ubongo wa mtu mzima ni gram 1300-1400 ambapo ubongo wa mtoto huwa na uzito wa 
gram 350-400. Ili mtoto kufikia karibu na nafasi hii aliyoachwa, ni muhimu kwa fuvu la 
kichwa kukuwa kwa pamoja. Ndani ya umbo la mfupa kuna uwazi mbili(utosi) na hizi 
huungana na umbo. 

Mbele na nyuma ya utosi 

Utosi wa mbele hufunga ndani ya miezi 3 hadi IS.kufunga mapema kunaweza ku- 
kaingilia ukuaji wa ubongo. Watoto ambao utosi wao umefunga mapema wanatakiwa 
mara kwa mara kutizamwa vichwa vyao. Ikiwa hakukui kiasi cha kutosha, mtaalamu 
wa upasuaji wa ubongo anaweza kahusishwa. Ikiwa utosi haujafunga hadi kufikia miezi 
18, basi tatizo linaweza kujitokeza katika maendeleo ya mifupa au maji yanaweza kuji- 
kusanya katika kichwa. Kibonyeo katika utosi kinaashiria mkusanyiko wa maji. Utosi 
uliofura sana ni ishara ya ugonjwa mkubwa ambao mtu anatakiwa kuutilia mashaka. 


116 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


Meno 

Meno ni viungo vigumu na vya muda ambayo huota katika pembe ya mfupa wa 
kidevu. Ni meupe kwa rangi na hutumika kwa ajili ya kutafunia. Mmengenyo huanzia 
mdomoni na meno huvunja na kusaga saga chakula kwa kukifanya kuwa rahisi kwa 
tumbo kuendelea na hatua za umeng’enyaji. Meno sio kwamba ni muhimu kwa ajili ya 
umeng’enyaji lakini pia ni sehemu muhimu sana katika maneno yetu na tabasamu. 

Watoto wengi huanza kuota meno katika umri wa miezi 6-8 na wakati mwingine 
hili linaweza kuendelea hadi miezi 16. Meno ya kwanza kabisa kuota ni meno mawili ya 
mbele ya chini. Katika miezi 8-9, meno ya mbele ya juu huota. Kufikia umri wa mwaka 
mmoja meno ya pembeni ya chini na ya juu huota na mtoto huwa na jumla ya meno 
nane. Katika miezi 16-18 meno chonge hutokea. Katika miezi 24, magego huota. Kwa 
jumla huwa na meno maziwa 20 ambayo hukamilika ndani ya miaka miwili hadi miwili 
na nusu. 

Jino la kwanza kubadilika ni ya kwanza kuota. Meno ya kwanza ya chini ya mbele, 
kisha meno ya mbele ya juu hubadilisha. Katika miaka 7 na 9, meno ya pembeni hutokea 
tena. Katika miaka ya 9 na 12 magego madogo huota yakifuatiwa na magego madogo 
ya pili katika miaka 10 hadi 12. Mabadiliko haya hukamilika katika umri wa miaka 12. 
Magego makubwa huota na meno ya kudumu na katika umri wa miaka 17 hadi 18, mtu 
huwa na jumla ya meno 28. 

Watoto ambao wamefundishwa kusafisha meno yao vizuri na kula milo yenye afya 
mara nyingi hawapati matatizo ya meno. Ni muhimu sana kusafisha meno kabla ya ku- 
lala ili kuweka vinywa vyetu salama kutokana na vijimelea kwa usiku wote. Ndio maana 
sio afya kabisa kumpa mtoto maziwa kabla ya kulala. Ni vigumu kwa mwili kumeng’enya 
maziwa wakati wa kulala na ikiwa hatasafisha meno yake, kisha ni hatari kwa afya ya 
meno yake. 

Mifumo na viungo 

Kila mtu huzaliwa na mfumo wa upumuaji, mzunguko wa damu, mfumo wa neva 
na mfumo wa mmeng’enyo. Ili mifumo hii kufanya kazi vizuri, ni vizuri kufuata Sunnah 
katika kila sehemu katika maisha. Kila kiungo kimeumbwa ili kifanye kazi vizuri. Ili kui- 
weka katika hali ya afya, ni muhimu kuishi kwa mujibu na kanuni za yule aliyeziumba. 

Mapigo ya moyo ya mtoto aliyezaliwa kwa wastani hupiga mara 120 hadi 140. Ki- 
wango hiki cha haraka huendelea hadi umri wa mwaka mmoja. Kwa kadiri misuli ya 
macho inavyoendelea kujengeka, moyo pia hukaa sawa. Mtoto huzaliwa na viuasumu 
ambavyo humlinda na vimelea. Ikiwa mtoto hatalishwa na bidhaa ambazo zina madha- 
ra ambazo zinafanya kazi kinyume na asili yake, basi viuasumu hivi huwa imara zaidi 
kupambana na magonjwa yanayoambukiza kama vile homa na wekundu wa surua. Ndio 
maana ni muhimu kwa mtoto kunyonya maziwa ya mama. 

Mabadiliko ya kimwili ambayo yanaingiliwa na ajali au maradhi ambayo hayawezi 
kurejeshwa nyuma huitwa ulemavu wa mifupa. 


117 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Katika hali nyingi ulemavu wa mifupa, zaidi ya hali moja huja pamoja. Kwa mfano, 
mtoto dhaifu hua pia na matatizo ya misuli, mifupa, viungo, neva na mtambo. 

b- Maendeleo ya mwenendo 


Punde tu baada ya mtoto kuja katika dunia hii, anaweza kufanya kazi kama vile 


kutikisha mikono, miguu, kulia na kukunja ngumi. Kwa jinsi anavyokua, uwezo wake 
wa mwendo huongezeka na huwa mbishi zaidi. Pindi mtoto anapozaliwa, huwa hana 
udhibiti wa matendo yake. Udhibiti huo huja pamoja na kukomaa na kujifunza. Baada 
ya kuzaliwa, mtoto anaweza kufanya kati ya mienendo hii miwili. 

- Mwendo wa mwili kwa ujumla 

- Mwendo usiokuwa wa hiyari. 

Mtoto husogeza mikono na miguu katika v«ki za mwanzo. Anaweza pia akajigeu- 
za kushoto na kulia. Nyendo hizi zisizo rasmi huzalisha mwendo wa mwili kwa ujumla. 
Nyendo hizi hazifundishwi na pia hazina mpangilio maalumu. Pindi mtoto anaposhikwa 
katika tumbo lake, hufungua na kufunga mikono. Anapotekenywa katika nyayo za miguu 
yake, huikunjua miguu yake na kuiondoa haraka sana. Ikiwa atapewa kitu fulani katika 
mkono wake, hukikumbatia sawasawa kitu hicho. Ananyonya kila kitu ambacho kinawe- 
kwa katika mdomo wake. Matendo haya ya hiyari ni machache katika uwiano wa mwendo 
wa mwili wake wote kwa ujumla na kupotea baada ya muda fulani. 

Baada ya kufikia mwishoni mwa mwezi wa kwanza, mwendo wa kujidhibiti kwa 
mwanzo huanza. Anapokuwa amelala chini, mtoto anaweza akanyanyuwa kichwa chake 


kuelekea sehemu ambayo anasikia kuna jambo linalomshughulisha, hivyo 



hudhibiti mwili wake. Udhibiti huu huanza kwa kunyanyua kichwa 
kuelekea katika matiti na miguu, mikono kuelekea katika matiti. 



Mtoto hujifunza jinsi ya kutambaa, kusimama, kutembea, 
kushika na kutupa katika kipindi cha utoto. Katika kipindi cha 
miaka ya shule, mtoto atakua ameboresha mienendo hii ikiwa 
ni pamoja na kukimbia, kuruka, kupanda juu na mienendo ya 



namna hiyo. Kadiri muda unavyokuwa unakwenda, mienendo 


hii huwa sahihi. 

Hata hivyo, watoto pia hujifunza jinsi ya kuandika, 
* kuchora na kutumia vifaa rahisi. Nyendo hizi za kujifunza 
S hushinikizwa na michezo mbalimbali. 


Chanzo cha kwanza cha mwendo huja na maende- 


k leo ya misuli ambayo huongeza nguvu zao. Mtoto wa 


miezi minne hawezi kutembea kwa sababu misuli 
yake haina nguvu za kutosha kumbeba. Mazoezi 
na marudio ni sababu ambazo huongeza kasi ya 



mchakato wa maendeleo ya misuli. 


118 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


Sababu nyingine ya muhimu kwa ajili ya mwendo ni maendeleo ya ubongo. Pindi 
mtoto anapozaliwa, kuna matukio mawili huokea katika mfumo wa fahamu wa neva: 

- Ubongo hukua. 

- Utaratibu wa kutuma taarifa huwa mfumo ambao una mambo mengi. 

Kwa kadiri misuli inavyokua na kuendelea, ubongo nao hufanya hivyo pia. Na kwa 
kadiri ubongo unavyozidi kukua, misuli huwa madhubuti zaidi. Ubongo ambao una- 
simamia mwendo wa kutembea, mwendo wa mikono na uwiano, hukua kwa kasi sana 
miezi 5 baada ya kuzaliwa hadi miezi 8. Katika kipindi hiki, mtoto hujifunza jinsi ya 
kukaa, kutambaa na kutembea. 

Sasa, tutaangalia mienendo ambayo hufikiwa katika mpangilio mzuri wa miaka sita: 

Mwaka 0-1: 

Mtoto anaweza kufikia hadi sm 10-15 kuelekea katika kitu na kukishika kitu hicho 
kama kiko karibu zaidi ya hapo. Mtoto hawezi kufikia kila kitu isipokuwa kwa kile ali- 
chokichaguwa. Mtoto huweka kila kitu anachokichukuwa mdomoni. Pindi anapokuwa 
amelaza uso wake chini, huishikilia mikono yake, kichwa na matiti sawasawa. Hujifunza 
pia jinsi ya kugeuka kulia na kushoto. Anaweza kutambaa na kugeuka. Kwa kushikilia 
kwa nguvu vidole vya mtu mzima anaweza akasimama. Ikiwa mwili wake utapata msaa- 
da, anaweza kugeuza kichwa chake kwa uhuru. Anaweza kukiweka kitu alichonacho 
chini ili achukue kitu kingine. Anaweza kusimama kwa miguu yake miwili akiwa na 
msaada na kuchuchumaa juu na chini. Anaweza kutambaa kuelekea kitu alichokiku- 
sudia. Hujifunza kukaa bila ya msaada. Anaweza kusimama kwa kushikilia kitu imara. 
Anaweza pia kunyanyua miguu yake kwa msaada. Anaweza akafungua kurasa za kitabu. 
Anaweza kupiga makofi. Anaweza kujaza vitu vidogo vidogo katika bakuli. Hufikia hat- 
ua ambayo anaweza kupiga hatua chache bila ya msaada. 

Mwaka 1-2: 

Anaweza kutambaa kwa kupanda na kushuka ngazi. Anaweza kusimama baada 
ya kukaa. Anaweza kumuiga mtu na kumtupia mpira. Anaweza kupanda katika kiti 
cha mtu mzima kukaa kwa nyuma. Anaweza kuweka majani kupitia maduara makub- 
wa manne kama midoli. Anaweza kutengeneza mnara kwa kutumia viboksi vitatu. 
Anaweza kuchora alama kwa kutumia rangi au penseli. Anaweza kutembea bila msaada. 
Anaweza kukaa katika kiti kidogo. Anaweza kujikunyata na kusimama tena. Anaweza 
kumvuta mdoli wake anapokua anatembea. Anaweza kukaa kwenye bembea na kuende- 
sha bembea za farasi. Anaweza kuinama chini na kuchukua kitu. Kwa msaada anaweza 
kupandisha ngazi. 

Miaka 2-3: 

Anaweza kuweka kamba za viatu katika shanga kubwa nne. Anaweza kugeuza kitasa 
cha mlango. Anaweza kutembea kinyumenyume. Anaweza kushuka ngazi kwa msaada. 
Anaweza kurusha mpira umbali wa mita moja na nusu. Anaweza kujenga mnara wa 
miraba mitano hadi sita. Anaweza kufungua kurasa za kitabu moja baada ya nyingine. 
Anaweza kufungua bahasha ya vitu vidogo. Anaweza kukunja karatasi mara mbili kwa 


119 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


kumuiga mtu. Anaweza kupangua fumbo na kulipanga tena pamoja. Anaweza kuga- 
wanya maboksi ambayo yanakwenda kila kimoja upande wake. Anaweza kuupiga mpira 
uliotulia. Anaweza kutengeneza mpira kwa kutumia unga. Anaweza kuishika penseli 
vizuri. Kwa msaada, anaweza kufanya mchezo wa sarakasi. 

Miaka 3-4: 

Anaweza kukamilisha fumbo la vipande vitatu. Ananza kukata kwa kutumia mka- 
si. Anaweza kuruka umbali wa sm 20. Anaweza kupiga mpira unaotembea. Anawe- 
za kutembea kwa vidole vyake. Anaweza kukimbia hatua kumi. Anaweza kuendesha 
baiskeli ya matairi matatu. Anaweza akatembea mwendo wa uzani. Anaweza kupan- 
da na kuteleza umbali wa sm 120-180. Anaweza kuruka sarakasi za mbele. Anaweza 
kupanda ngazi kwa kutumia miguu yake miwili. Anaweza kutembea kama mwanajeshi. 
Anaweza kudaka mpira kwa kutumia mikono miwili. Anaweza kutengeneza umbo kwa 
kutumia madonge ya kuchezea. Anaweza kukata hadi mstari wenye urefu wa sm 20 kwa 
makadirio. 

Miaka 4-5: 

Anaweza kusimama kwa mguu mmoja hadi sekunde nne hadi nane mwenyewe. 
Anaweza akabadilisha uelekeo anapokua anakimbia. Anaweza kutembea katika uwiano 
mzuri tu hata katika uwanja finyu. Anaweza kuruka mbele mara kumi bila kudondo- 
ka. Anaweza kuruka sm 5 katika mchezo wa kuruka kamba. Anaweza kuruka nyuma 
hadi mara sita. Anaweza kudunda mpira na kuukamata. Anaweza kutengeneza maum- 
bo mawili, matatu kutoka katika donge la unga. Anaweza kukata mistari iliyojikunja. 
Anaweza akafunga vitu. Anaweza kushuka katika ngazi kwa kutumia miguu yake miwi- 
li. Anaweza akakunja kona kwa kutumia baiskeli yenye matairi matatu. Anaweza akaru- 
ka kwa kutumia mguu mmoja hadi mara tano. Anaweza kukata maumbo rahisi kwa 
kutumia mkasi. Anaweza kuchora vitu rahisi na vinavyojulikana kama vile nyumba, 
mtu au mti. 

Miaka 5-6: 

Katika kipindi hiki, huanza kuandika herufi. Anaweza kurudi nyuma katika sehemu finyu. 
Anaweza kuanza kuruka kamba. Anaweza kuanza na kuacha kutembea kwa mujibu wa kasi. 
Anaweza kufungua mikono yake na kushika vidole vingine kwa kidole gumba chake. Anaweza 
kuandika herufi ndogo kwa mujibu wa mfano aliopewa. Anaweza kupanda kilima chenye urefu 
wa mita 3 na kuteleza chini. Anaweza akapigilia msumari kwa nyundo. 

Anaweza akanyoosha mpira kwa mkono wake na kuurusha. Anaweza akapaka rangi bila 
kutoka nje ya mstari. Anaweza akakata picha kutoka katika katalogi. Anaweza akatumia ki- 
chongeo. Anaweza akachora picha ngumu kwa kuangalia mfano. Anaweza kukata picha nyepesi 
kutoka katika karatasi. Kwa kufuata mfano, anaweza kukunja karatasi kwa mshazari. Anaweza 
akaushika mpira kwa mkono mmoja. Anaweza kuruka kamba mwenyewe. Anaweza kumpi- 
ga popo na mpira. Anaweza kuokota kitu kilichopo chini akiwa anakimbia. Anaweza kuende- 
sha baiskeli. Anaweza akateleza kwa kutumia kigari maalum cha kutelezea katika mabarafu. 
Anaweza kutembea na kucheza katika maji ambayo yapo hadi juu ya kiuno chake. Anaweza ku- 
chechemea aridhini kwa kutumia mguu wake mmoja. Anaweza kuandika jina lake mwenyewe. 


120 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


Anaweza kuruka kutoka katika sehemu yenye umbali wa cm 30. Anaweza kusimama kwa mguu 
wake mmoja kwa muda wa sekunde 10 akiwa amefumba macho yake na bila msaada wowote. 
Anaweza kuubeba mwili wake mwenyewe kwa sekunde 10 akiwa amening inia. 

Baadhi ya uwezo wake ambao umeusoma hivi punde unaweza kuendelea kuboresha katika 
maisha yake yote. Ikiwa atapewa nafasi, kila mtoto anaweza kufanya kazi nyingi. Ni jukumu la 
mzazi kutomlazimisha mtoto kufanya kitu fulani ambacho kipo nje ya uwezo wake. 

c- Maendeleo ya kijamii 

Elimu ya mtoto katika mapenzi, hofu, utegemezi na hisia zinazofanana na hizo pamoja na 
mwitikio wa watu, hufanya maendeleo ya kijamii ya mtoto. Kulia, kucheka, kupiga kelele na 
kuzingatia kitu kwa umakini kwa macho na matendo ya sawa humjenga mtoto kwanza katika 
tabia za kijamii. Uhusiano wa kwanza kabisa wa mtoto ni mama kwa sababu ndio yupo karibu 
yake zaidi. Upendo, ujotojoto na amani anayopewa na mama huunda mshikamano wa uaminifu 
ambao mtoto hawezi kuupinga. Ndio maana endapo mtoto akiwa hajisikii vizuri, humuhitaji 
mama yake kumtuliza. 

Uhusiano kati ya mama na mtoto ni muhimu sana kama ilivyo chakula na kujali marekebi- 
sho. Hii ni muhimu zaidi katika miezi sita ya mwanzo, ambapo uhusiano wa kiafya kati ya mama 
na mtoto huathiri maisha ya mtoto katika maisha yake yote. 

Ikiwa kipindi hiki muhimu kikitumiwa kwa amani, maendeleo ya kijamii ya mtoto ya- 
taendelea katika njia ya afya. Kuwa wa kijamii, inamaanisha kuishi kwa amani na jamii ambayo 
yupo ndani yake. Ni nyanja ambayo mtu huchukua na kujifunza kuhusu tabia na tamaduni 
ambayo yupo ndani yake. 

Maendeleo ya kijamii huanza kutoka katika hatua ambayo mtu huanza kuweka ushirikiano 
kwa mtoto. Mwitikio, kuongea na kucheza na mtoto husaidia maendeleo yake ya kijamii. 

Hebu tuangalie miaka sita ya mwanzo ya maendeleo ya kijamii. Wakati huu, hebu tuangalie 
mwaka wa kwanza kwa kina zaidi: 

Mwezi 0-2: 

Katika umri huu, mtoto huonyesha tabia kama vile wasiwasi, mshangao na furaha. Anaweza 
akatabasamu kwa wale waliomzunguka na kutembeza mikono yake kwa haraka. Endapo mtu at- 
amkaribia karibu yake zaidi huangalia kwa mshangao. Anapoonyesha umakini, anaweza kukaa 
macho kwa muda mrefu. 

Miezi 2-3: 

Anaweza akatabasamu akiwa mwenyewe na kilio chake hupungua. Anapofadhaika au kuwa 
na njaa, hulia na kupayuka. Anapokua na furaha, humung unya midomo yake. Anapokua mbali 
na mama yake, hulia kwa mlio tofauti. Kwa kugundua mama yake au kusikia sauti yake, huta- 
basamu na kutoa sauti. Hugeuza kichwa chake katika uelekeo ambao sauti imetokea ambayo iko 
karibu yake. Unapomuongelesha, hutoa sauti katika muitiko kama kwamba anamuitikia mtu 
anayemuongelesha. 


121 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


Miezi 3-4: 

Huwa anatoa sauti ya tofauti anapokua na furaha. Kwa kujiangalia kioo, hugundua taswira 
yake. hupenda kunyanyuliwa na kuonyeshwa. Huanza kugunduwa midoli. 

Miezi 4-5: 

Huonyesha mwitikio wa hofu na hasira. Hutabasamu anapotizama kioo na kutoa sauti. 
Hutabasamu kwa kusikia sauti za watu na sura zao. Anaweza akatofautisha watu anaowafahamu 
kutoka kwa wale asiowafahamu. Huja katika pembe ya kitanda ili kuwa karibu na mtu. Anaweza 
kumkumbatia mtu anayemnyanyua. Huwa na furaha anapokua anacheza na watu wengine na 
anaweza kukataa wale ambao hawataki. 

Miezi 5-6: 

Anaweza kujitofautisha yeye mwenyewe kutoka katika taswira ya kwenye kioo. 
Huanza kunakili sura za watu na kugeuka anapoitwa jina lake. Huwa hayuko huru na 
watu ambao ni wageni kwake. Anaweza kutofautisha watu wazima. Huwakaribia ili 
kuwa shika watoto ambao ni wageni kwake. Anaweza kuwaita wazazi wake kwa ajili ya 
kutaka msaada. 

Miezi 6-7: 

Huikaribia taswira yake katika kioo. Anaweza kuchambua mdomo wake, mikono na 
mwili. Huogopa watu wageni kwake. Anaweza kutofautisha uongeaji wa kirafiki na ule 
wa hasira. Anaweza kung’ata ng’ata vidole vyake na kunyonya dole gumba lake. Anap- 
okua amelala chali, anaweza kuweka miguu yake mdomoni. Huanza kula kwa mikono 
yake. anaweza kushika kijiko na kikombe. Hupenda kujilisha mwenyewe. 

Miezi 7-8: 

Anaweza kupiga makofi na kucheka mwenyewe. Pia hulala kwa ugumu kidogo. Hu- 
jifunza jinsi ya kuwatumia wazazi wake na jinsi ya kuwaweka karibu naye. 

Miezi 8-9: 

Hupigana na midoli yake. Hutambua kwamba mama na baba yake ni watu tofauti. 
Anapokua na njaa husubiri mtu wa kumlisha. Anapokua amepata hofu, huiacha mido- 
li yake. anaweza kuonyesha kituko kwa wanafamilia na kukirudia ikiwa wataonekana 
kukifurahia. Anaweza kuonyesha mwitikio fulani kutokana na tabia za watoto wengine. 
Anaweza kuonyesha kuvutiwa na michezo ya watoto wengine. Huchagua midoli yake 
kwa uangalifu sana. Anaweza kula chakula kwa mikono yake mwenyewe. Anaweza ku- 
kishika kikombe. Anaweza kuogopa kuoga. 

Miezi 9-10: 

Uhusiano wake na mama yake huongezeka zaidi. Huanza kufuata utaratibu. Anawe- 
za kuonyesha hisia zake kama vile maumivu, huzuni, furaha na kuumizwa katika uso 
wake. Anaweza kuiga na kufanya mzaha. Hupenda muziki. Hufanya kichekesho na 
kuanza kucheka kwanza. Anaweza kuchagua mdoli au baadhi ya midoli. Yupo makini 
sana na watoto waliojishindilia na wanyama pia. Hutaka kujilisha mwenyewe. Anaweza 
kusaidia anapokua anavalishwa nguo. 


122 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


Miezi 10-11: 

Hukubaliana na tabia njema na kutamani kuzifikia katika namna nzuri. Kusimamia 
dhidi ya kusafisha midoli. Hunakili michezo ya wakubwa na watoto. Hupenda kucheza 
mwenyewe. 

Miezi 11-12: 

Anaweza kuonyesha hisia na alama za kusisimka. Anaweza pia kutambua hisia za 
watu wengine. Hujitenga mwenyewe kutokana na wengine. Huogopeshwa na watu na 
maeneo ambayo hajayazoea. Huonyesha mwitikio mkubwa anapokua anatenganish- 
wa na mama yake. huvutiwa na watu, midoli na nguo. Upinzani huongezeka. Hukataa 
kulishwa na mama yake. hujaribu kutolala. Huchagua mapendekezo ya baadhi ya watu 
waziwazi. Kwa ujumla, hukataa chakula. Husaidia anapokua anavalishwa. Anaweza kula 
milo mitatu kwa siku. Anaweza kushika kikombe na glasi kwa ajili ya kunywa kinywaji. 
Anaweza kutumia kijiko. 

Kama tulivyoona hapo juu, watoto wanaweza kuchukua na kuonyesha tabia nyingi 
sana katika miezi michache ya mwanzo. Kutoka hapa na kuendelea, tutaendelea kuelezea 
maendeleo ya kijamii mwaka hadi mwaka hadi umri wa miaka sita. 

Mwaka 1-2: 

Hunakili kazi rahisi za watu wazima kama vile kutoa vumbi,kutoa shuka kitandani 
na hushikilia uma wa chakula. Pindi watoto wawili wanapokutana sehemu moja, kila 
mtoto hucheza mchezo tofauti na (hii unaitwa mchezo sambamba). Wakati wanapokua 
wanacheza, huchukua jukumu la kusukuma gari au kugeuza mpira. Pindi wanafamilia 
wanapokua hawapo, anaweza akashtuka kwa dakika kadhaa na kuwauliza ndugu zake, 
na baadaye huridhia na kuendelea na kazi zake. Huchambua mazingira yake kwa uma- 
kini. Anaweza kucheza na wenzie na kujaribu kusimamia michezo pamoja na michezo 
mingine kama vile kuvuta kamba na kucheza na midoli. Huichukua na mdoli wake laini 
na kumkumbatia. Hunakili vitu vya kufurahisha na vitu vya kueleweka. Huwapa vitabu 
watu wazima kusikia wakisoma hadithi kwa sauti au kukitizama kwa pamoja. Anawe- 
za kumvuta mama yake ili kumuonyesha kitu au jambo fulani lililotokea. Wanapoku- 
ja karibu na vitu vilivyokatazwa, kunyanyua mkono wake na kusema “hapana”. Pindi 
anapokubushwa, husubiri katika kiti cha mtoto kwa ajili ya chakula au kulazwa chali 
kwa ajili ya kubadilishwa nepi yake. anaweza kuchangia chakula chake au kukataa na 
watoto wengine wanapomuomba. Pindi anapokumbushwa, huwasalimia watu wazima 
na wanafamilia. 

Miaka 2-3: 

Hushirikiana na familia yake kwa kuambiwa. Kwa mfano mama yake anawe- 
za kumpa nguo yenye vumbi kwa maelekezo anaweza kuchukua kitu kutoka chumba 
hiki na kupeleka chumba kingine au kumuita mtu fulani. Anaweza akatizama katika 
picha kwenye kitabu na mtu mzima kwa takribani dakika tano. Pindi anapokumbushwa 
anaweza kusema “tafadhali” na “asante.” Huvaa nguo za wakubwa anapokua anacheza. 
Anaweza kuchagua anapouliza. Anaweza kuonyesha mapenzi yake, hasira, huzuni na 


123 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


hisia nyingine kwa maneno. Pindi ambapo mahitaji yake ya muhimu yanapokuwa ha- 
yaonekani, anaweza kutouliza na kutupa vitu. Anaweza kuwa mbishi na asoheshimu. 

Miaka 3-4: 

Anaweza kuimba na kucheza kufuatia muziki unavyopiga. Anaweza kunakili 
mienendo ya watoto wengine na kufuata kanuni. Husalimia wakubwa bila kukumbush- 
wa. Anaweza kufuata utaratibu wa kikundi anapoongozwa na mkubwa. Huomba ruhu- 
sa kucheza na mdoli wa rafiki yake. wakati mwingine husema “tafadhali” na “asante” 
yeye mwenyewe bila kukumbushwa. Anaweza kupokea simu. Anaweza kuongea na mtu 
kwenye simu ikiwa mpigaji anamjua. Anaweza kusubiria zamu yake ifike. Anaweza ku- 
fuata utaratibu unaotolewa na kundi ambalo linaongozwa na watoto wakubwa. Anawe- 
za akashirikiana sana kutegemeana na kitu alichoelekezwa na mkubwa. Anaweza ku- 
cheza katika bustani aliyoonyeshwa. Anaweza kujibu swali la kuwa “wewe ni msichana 
au mvulana?” kwa ufasaha zaidi. 

Miaka 4-5: 

Anaweza kuomba msaada anapokua na uhitaji, kwa mfano anapokua anahitaji kuo- 
ga au kunywa kinywaji. Anaweza kujiunga na majadiliano ya watu wazima. Anawe- 
za akawaimbia watu wengine na kusoma mashairi. Anaweza akafanya kazi nyepesi za 
nyumbani kwa dakika 20 hadi 30 yeye mwenyewe. Huomba msamaha anapokosea yeye 
mwenyewe. Anaweza kucheza na watoto wapatao 8-9. Anaweza kucheza na watoto waw- 
ili hadi watatu kwa dakika ishirini. Anaweza akashirikiana. Huonyesha sifa zinazotaki- 
kana katika matukio ya kijamii. Inakadiriwa kuwa anaweza kuomba ruhusa kucheza na 
vitu vya watu. Anaweza kuongoza na kupinga. 

Miaka 5-6: 

Anaweza kuonyesha hali kama vile hasira, furaha na upendo. Anaweza kucheza na 
watoto wanne hadi watano bila ya uangalizi. Anaweza kuelezea mchezo na kanuni zake. 
Anaweza kuwaiga watu wazima. Anaweza kuzungumza awapo katika meza ya chakula. 

Hufuata maelekezo ya mdomo ya mchezo. Anaweza 
kuwafanya marafiki wenye huzuni kujisikia afadh- 
ali. Huchagua marafiki zake. Hutumia vifaa rahisi. 
Hupanga na kucheza michezo ya majengo. Huifan- 
ya nia yake kujulikana na kufuatwa. Anaweza ku- 
tumia kibaraka au kuchukua kigezo katika hadithi. 

d- Maendeleo ya matamshi 

Matamshi ni hatua ya kuelezea wazo kwa 
maneno. Maneno husambaa taratibu sana katika 
maendeleo ya mtoto. Mtoto hufanya muunganiko 
kwa fahamu na sauti anazozisikia. Kwa mfano, iki- 
wa mtoto ataonyeshwa paka, anasikia neno “pusi”. 



124 





Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


na akaunganisha kati ya maneno na picha anayoiona. Pindi anapomuona paka, hukum- 
buka neno “pusi” na hulirudia tena. 

Kuongea katika mfululizo wa kuharibu kutoka katika hali ya kigugumizi kidogo 
hadi kutoweza kuongea kabisa. Hii huwaathiri watoto katika kiwango cha kijamii na 
kibinanfsi. Kigugumizi mara nyingi huonekana katika umri wa miaka 2 hadi 4. Ni hali 
ambayo kutamka silabi ya baadhi ya maneno huhitaji nguvu nyingi sana na ugumu ka- 
tika taya huweza kuhisika. Huonekana kwamba kigugumizi mara nyingi hutokea kwa 
sababu ya matatizo ya kisaikolojia na hasa hasa watoto wa kiume. Watoto ambao mara 
nyingi wanadhibitiwa na wako chini ya mkandamizo mara kwa mara huwa na kigugu- 
mizi. Inasaidia kumpeleka mtoto kwa mtaalamu wa saikolojia ya watoto au kwa ndugu 
ambaye anaweza kusaidia, ambapo mtoto anaweza kuwa huru. Kigugumizi kinawe- 
za kutatuliwa kwa njia rahisi kabisa kwa kumuongezea mtoto hali ya kujiamini yeye 
mwenyewe, pamoja na kupata tiba sahihi na uvumilivu. 

Wakati mwingine, tatizo linaweza kuwa ni meno na kuundwa kwa taya kunaweza 
kusababisha ugumu katika matamshi. Kuwasumbua watoto kwa kugawanya midomo ya 
juu kuna madhara hasi kwa mtoto. Katika hali kama hii, ni busara kupata chanzo cha 
kile kinachokua kinamfadhaisha ili kumsaidia mtoto katika matamshi. 

Kuna baadhi ya watoto huwa tu wanaanza kuchelewa kuzungumza. Hii inaweza 
kuwa ni kutokana na tatizo katika mfumo wa kati wa mfumo wa neva, matatizo ya ki- 
saikolojia, kutopata umakini wa kutosha au kupoteza uwezo wa kusikia. Watoto ambao 
hawapati mahitaji yao ya muhimu pia huchelewa kuzungumza. Kuwa msikivu kwa mto- 
to, kuonyesha huruma, kumuweka mtoto mbali na hofu na kumuonyesha kujali kwa 
ukaribu katika matamshi yake kunaweza kuwa msaada kwa tatizo lake. 

Ikiwa kuharibika kwa matamshi ni kutokana na mfumo wa mwili, mtu anataki- 
wa kufanya utafiti na namna ambavyo mfumo wa matamshi unaweza kuboreshwa. 
Ni muhimu kutambua chanzo cha tatizo kwa ufasaha kabla ya kuanza matibabu. Ni 
muhimu pia kuelewa kwamba watoto wa namna hii wapo na kuwasaidia katika jamii. 

Kwa kawaida, watoto waliozaliwa huongea kwa kupiga kelele. ni muhimu kuwe- 
za kusikia ili kuweza kuongea. Mtu ambaye ni kiziwi huwa na tatizo katika kuongea. 
Anaweza kupata tabu kunakili matamshi ya wazazi wake ikiwa hatasikia. 

Sasa, tutaangalia namna maendeleo ya matamshi katika hali ya kawaida. 

Mwaka 0-1: 

Huguswa na muziki na sauti ya kengele. Anaweza kupiga kelele kando ya kulia. 
Anaweza kusogeza mwili wake kwa kuguswa na muziki. Huangalia watu wanaotembea 
au kuongea. Huitikia sauti ya mtu mzima kwa kusogea au kwa kuacha kulia. Hulia vilio 
tofauti kwa mfumo tofauti wa kutokuwa na uhuru na hali fulani. Huonyesha mwitikio 
kwa kuwatabasamia watu wazima. Anapokua amefurahi hutabasamu na kujinyonga 
nyonga. Hutoa sauti anapokua anaonyesha msisitizo wa jambo. Hutizama mikono yake 
na hutoa sauti isiyoeleweka. Huanza kutoa sauti kama vile “mama” na “dada.” Hugeu- 
za kichwa chake uelekeo wa sauti ya kengele ya mlango inapoita. Hucheza mchezo wa 
kutoa sauti! Huitikia mwendo kwa mikono yake. pindi jina lake linapotajwa, hutizama 


125 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


au kujinyoosha. Hugonganisha macho na mtu ambaye anamsemesha. Huitikia katika 
maelekezo ambayo ni rahisi kwa kuchezesha mikono yake kama kujinyoosha ikiwa mtu 
anaposema, “njoo!” 

Mwaka 1-2: 

Huonyesha kuvutiwa na mashairi mafupi na nyimbo. Hutizama sauti zilizofichwa 
kama kengele ya kuamsha (alam) chini ya mto. Pia hutizama sauti zilizo nje ya chumba 
kama vile; kengele ya mlango na sauti za watoto wanaopayuka nje. Huitikia kwa neno 
“maliza.” Husema maneno rahisi. Huanza kusema mama na baba. Hutumia matamshi na 
mikono kuonyesha kitu ambacho anakihitaji. Anaweza kusema majina ya watu wa famil- 
ia yake. husema vitu ambavyo havieleweki, lakini kuna mpangilio wa maneno anapokua 
anacheza. Hutumia maneno 6 hadi 20 kwa usahihi. Hunakili maneno mapya na halisi an- 
ayosemeshwa. Hujaribu kuimba nyimbo rahisi. Huiga sauti ambazo ziligusa umakini wake 
kama vile “biiip!” huwafahamu mashujaa katika hadithi. Anaweza kutengeneza matama- 
nio yake kwa kushangaa katika neno moja. Anapokuwa anaonyesha vitu vinavyojidikana, 
anaweza kuvitaja kwa majina yake kama vile paka, ndege au mbwa. Anaweza kuunganisha 
maneno mawili au zaidi kwa pamoja anapokuwa anazungumza. Anaweza kutumia amri 
kama vile shika kijiko, mpe kitu mama, weka juu ya meza. Anaweza kutaja vitu vitano 
kama vile mpira, saa, penseli, kifutio, kikombe. Hupenda kutaja jina la chakula ambacho 
anatarajia kukila ikiwa atajuwa ni chakula gani. Anaweza kutoa sauti kama ya mnyama. 
Anapoulizwa ni “nini hicho” kuhusu kitu ambacho anakifahamu, anaweza kujibu. Anap- 
ouliza ni mahali gani yupo, kwa kutajwa jina lake, hujitokeza. 

Miaka 2-3: 

Hufurahia picha za kitabuni na hupenda kuzizungumzia. Anaweza kuunganisha 
maneno mawili au zaidi ya mawili kwa pamoja na kusema sentensi rahisi. Huongea 
mara kwa mara peke yake. hunakili maneno ya watu wengine. Mara zote huuliza majina 
ya vitu. Huunganisha mashairi rahisi na nyimbo. Anapoulizwa ni mahali gani, miko- 
no, miguu, macho, mdomo na nyayo ziko wapi, huonyesha ni mahali gani zilipo na 
kurudia sauti. Wanaweza kutumia vimilikishi kama vile mimi, changu na wewe n.k. 
na kuzitumia anapokua anaongea.anapokua anahitaji zaidi katika kitu fulani husema, 
“niongezee!” Anapokua anaonyesha vitu sita anaweza kuvitaja vinne. Huonyesha kwa 
usahihi na mpangilio mzuri vitu viwili kati ya vitatu. Anaweza kutaja majina ya vitu saba 
kati ya nane ya vitu anavyovifahamu. Huanza kutumia zaidi viambishi vya mwisho na 
vya mwanzo. Anaweza kujibu swali, “unasikiaje?” Hujigundua mwenyewe katika kioo. 
Anaweza kuelewa sehemu za vitu kama vile juu, chini n.k. Anaweza kutumia vitendo 
kama vile “kula” na “kulala.” Anaweza kusema kama anataka kwenda chooni. Anaweza 
kutumia maneno kama vile “hiki” na “kile” kwa ufasaha. Anaweza kusema “hapana” 
kwa kile ambacho hakitaki au hakukimaanisha. 

Miaka 3-4: 

Tangu anaweza kuelezea maelezo kwa ufupi katika picha ya kitabuni. Anaweza 
kusema jina lake na la baba yake kwa pamoja. Huuliza maswali mara kwa mara kama 
vile kwa nini na wapi. Hujua mashairi rahisi. Hurudia mashairi na hadithi anazozipenda 


126 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


kila siku. Hupenda kuungana anaposikia hadithi inasomwa. Anaweza kuwaita wanya- 
ma kwa majina yao. Huimba nyimbo alizozisikia nyumbani. Anaweza kusoma shairi 
na wimbo mwenyewe. Anaweza kusema sentensi inayoundwa na maneno 6 au zaidi. 
Hutumia sauti ya juu na ya chini katika mazungumzo yake. Hutumia vitenzi na majina. 
Anaweza kuelezea mwendo/azimio kwa picha. Anaweza kutaja majina ya vitu 10 kati ya 
18 vinavyojulikana. Anaweza kutambua na kutaja majina ya wanyama anaowafahamu 
katika picha. Huongea kwa akili sana japo ni kwa sauti ya kitoto. Anaweza kutumia tenzi 
za wakati uliopita na uliopo kwa usahihi.Anaweza kutumia vielelezi vya mahali kama 
vile (juu ya, chini, ndani). Hufuata amri nyepesi mbili kati ya tatu. Anaweza kutaja kwa 
haraka vitu vya kawaida kama vile kiti,gari, boksi, ufunguo, uma, bendera ...Anaweza 
kugundua azimio katika picha. Hufanya muunganiko kati ya vitu na matumizi yake. 
kwa mfano, anapoulizwa, “kipi kinakata,” husema “kisu.” Anaweza kurudia sentensi ili- 
youndwa na maneno 6. 

Miaka 4-5: 

Anaweza kutaja majina ya vitu 14 kati ya 18. Anaweza kujibu maswali kwa majibu 
mafupi. Kwa mfano, “unataka kwenda katika hifadhi?” jibu, “ndio ninataka.” Anaweza ku- 
soma vitabu vyenye picha. Anaweza kuongelea hadithi anayoifahamu bila ya kitabu. Zaidi 
au pungufu, anaongea katika sentensi nzima. Anajuwa wakati uliopita, uliopo na ujao. 
Anaweza kurudia sentensi moja au mbili kwa ufasaha. Kwa ujumla anaweza kusema umri 
wake na anwani yake kwa ufasaha. Huuliza kwa kurudia rudia “kwa nini? Lini? Kwa nam- 
na gani? Na kuidiza maana ya maneno. Anaweza kujifunga ushungi kichwani kwake na 
viatu vyake miguuni. Anaweza kuoanisha picha tatu. Anaweza kufuata amri tatu kwa ufa- 
saha. Anaweza kutambua ni yapi maneno manne yanavyotumika. Anajua vitu kama uma, 
meza, sofa na penseli zinatumikaje. Anaweza kutambua kama sauti yako iko juu au chini. 

Miaka 5-6: 

Anaelewa na kuonyesha maana ya wazo zaidi au kwa uchache. Anaweza kusema 
anwani yake na namba ya simu. Hufahamu maana ya “angalau” “zaidi ya” na “baadhi”. 
Hupenda kuuliza maana ya maneno yanayokinzana. Anaweza kuelezea nyendo 16 hadi 
20. Hufanya utani mdogo. Anaweza kusema juu ya majaribio yake ya kila siku. Anaweza 
kutoa uelekeo wa sehemu au mwendo. Anaweza kujibu swali “kwanini?” kwa usahihi. 
Anaweza kuunganisha na kuelezea sehemu tatu hadi tano za hadithi. Anaweza kutafsiri 
maneno. Anaweza kuelezea maneno sita kati ya tisa. Anaweza kuelewa na kuitikia kwa 
usahihi amri. Anaweza kujibu maswali ambayo ni ya amri kama vile, “niambie kinyume 
cha neno.” Kwa mfano, “niambie kinyume cha neno ‘joto’ litajibiwa kwa ‘baridi.’ Inatara- 
jiwa kwake kujibu maswali mawili kati ya matatu kwa usahihi. Anaweza kujibu maswali 
ya ambayo yanategemeyana, kwa mfano, ‘nini kitatokea ikiwa yai litadondoka? Anaweza 
kusema, “linaweza kupasuka.” Hutumia wazo la ‘leo’ na ‘kesho’ kwa ufasaha. Huuliza na 
kufanya utafiti wa maana ya maneno mapya ambayo hayafahamu. Hutumia maneno 
kama vile, “tafadhali” “ungeweza kufanya hizi” na “unaweza kufanya hiki.” 

Maendeleo ya matamshi na lugha ni kama hivyo, inabadilika siku baada ya siku. 
Watoto ambao hawana matatizo ya matamshi wanatakiwa kukumbushwa kushukuru na 
jinsi ya kutumia uwezo wao kwa ajili ya mwisho mwema. 


127 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


e- Maendeleo ya kiakili 

Maendeleo ya kiakili hujikita katika uwezo na upevu wa akili. Ili kuielewa kipengele 
hiki kwa kina zaidi, kwanza tutatambua mawazo yanayohusiana. Maendeleo ya kiakili 
ni muunganiko wa nguvu zilizojificha, kipaji, akili, mtazamo, mawazo ya kubuni, utatuzi 
wa matatizo na uzalishaji. 

Hii ni tabia ambayo mtu amezaliwa nayo, kwa sababu ya baadhi ya vikwazo, 
umuhimu huu unaweza usiionekane. Kila mtu anahitaji kugundua uwezo wake uliojif- 
icha. Hii inaweza kufikiwa na wazazi makini ambao kwa kutumia elimu sahihi, wana- 
weza kumuonyesha mtoto kitu gani ambacho ana uwezo nacho. Kumuhakikishia mtoto 
kwamba anaweza kufanikisha, ni sababu ya muhimu sana ya kumsaidia mtoto kujijenga 
na kuwa na ujasiri wake binafsi. Ili uwezo wa mtoto ambao umejificha uweze kukuzwa, 
anahitaji kupewa nafasi. Anatakiwa aweze kuuliza maswali na kupewa nafasi ya kujaribu 
kazi mpya. Ni muhimu kuweka ‘wazi milango’ na kumuonyesha mtoto ni kwa namna 
gani anaweza kuvikamilisha. 

Maendeleo ya kipaji: 

Kipaji inamaanisha kuwa na uwezo katika kujua ujuzi wa mtu binafsi na kuweza 
kufanya kazi kulingana naye. Kipaji ni kitu cha kimaumbile, hata hivyo, inaweza kubore- 
shwa kwa uzoefu. Kwa kuangalia kwa ukaribu, mtu anaweza kuelewa endapo mtoto ana 
kipaji katika eneo fulani. Mtoto mwenye kipaji ambaye ana hali bora ya kukuza vipaji 
vyao, kwa hakika watakua ni wenye faida katika jamii. Vipaji ambavyo havitafikiwa kwa 
hali bora basi kuna hatari ya kupotea. Ndio maana ni muhimu kwa familia na waelim- 
ishaji kuwapa watoto hali bora katika hatua za uelimishaji. 

Maendeleo ya akili: 

Akili ni hatua za kufikiri, kutumia ubongo, kuwa na lengo, kufahamu na kutatua 
katika nyongeza katika kuendelea katika kila nyanja. Akili huongezeka kwa kadiri ina- 
vyotumika. Ingawa, kila mtu anaweza kuboresha kile ambacho tayari anakimiliki. Kila 
mtu huwa na mafanikio katika nyanja tofauti tofauti. Baadhi wako vizuri kidogo katika 
hesabu, wakati wengine wako vizuri kidogo katika Sanaa. Baadhi ya watoto wako na 
akili katika matumizi ya lugha wakati wengine wapo na akili kwa kutizama. Kilicho 
muhimu hapa, ni kugunduwa ni katika sehemu gani ambayo mtoto yupo vizuri nayo na 
kumpatia hali nzuri kwa ajili ya mtoto kuwa bora katika nyanja hiyo. 

Maendeleo ya mtazamo: 

Nyanja hii inahusisha ufahamu na uelewa wa shughuli, kupinga na matukio katika 
mazingira ya mtu. Ni uwezo wa kujua na kutambua maana zake. Ili mtazamo wa mtu 
kukua, mtu anahitaji kutizama kwa makini sana na kutafakari vile walivyoviona. Mfu- 
mo bora wa elimu ni uzoefu. Hii inamaana kwamba kwa kadiri mtoto alivyo na uzoefu, 
ndivyo anavyokuza maarifa yake ya kimtazamo. Mtazamo wa kweli unaweza tu ukaishi. 


128 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


Maendeleo ya mawazo ya kubuni: 

Uwezo wa kupata mfanano kati ya kupinga na matukio, huwekwa pamoja na kuvi- 
jengea picha katika akili, ni mawazo ya kubuni. Kama ilivyo maendeleo ya kimtazamo, 
hili linaweza tu kufanyika kupitia kutizama kwa umakini na kugundua kwa kina. 

Maendeleo ya kutatua matatizo: 


Kutatua matatizo ni kuhusu kuondokana na vikwazo ambavyo vipo katika tamaa 
ya mtu kupata kitu fulani, kutumia vifaa na kuchagua hatua stahiki. Hakuna pingamizi, 
mtu ambaye anapata matatizo mara kwa mara ataboresha maarifa yake ya kutatua mata- 
tizo vizuri zaidi ya mtu ambaye hapitii matatizo mara kwa mara. Hivyo, kwa kadiri ana- 
vyopata uzoefu, ndivyo jinsi mtu anavyoweza kutatua matatizo yake. unapomfundisha 
mtoto namna ya kufunga kamba za viatu vyake, tunatakiwa kwanza kuanza kumuonye- 
sha kisha ni muhimu kumsubiria yeye kujaribu mwenyewe. Ikiwa mama ataendelea ku- 
funga kamba za viatu vya mtoto wake, mtoto anaweza kukua akiwa hata hawezi kufunga 
kamba za viatu vyake mwenyewe. 

Uzalishaji: 


Anaweza kujinyoosha kuelekea mdoli anayesogea. 
Anaweza kuangalia kutoka katika kitu kimoja hadi kingi- 
ne. Anaweza akasogeza kitu kwa mkono mmoja kuelekea 
sehemu nyingine. Anaweza kukinyanyua kikombe kili- 
chogeuzwa juu-chini. Anaweza kusogeza mfuniko ambao 



Kuweza kutafuta suluhisho jipya kwa ajili ya matatizo ya zamani na kufanya 
maendeleo hutengeneza kiini cha uzalishaji. Maendeleo ya watu wenye kuleta mafani- 
kio ni faida kwa wengine. Wakiwa na mawazo yao halisi, hufungua upeo wa macho kwa 
wengine. Kinachohitajika kuongoza maarifa haya ni kum- 
tambulisha mtoto katika vitu tofauti na kumpa mpangilio 
bora zaidi kwa mtoto kuufanyia kazi. Ikiwa mtoto anataka 
kutengeneza mnara wa michanga na ana uwezo wa kufanya 
hivyo, basi mchanga kiasi na koleo inatakiwa mtoto apewe. 

Hakuna wazo jipya linaweza kutengenezwa pasipo na vi- 
faa. Wazo linaweza kubuniwa akilini,ingawa haliwezi kuwa 
halisi kama vile, kwa kuwa watu hawawezi kuunda kutoka 
katika hakuna. Ndio maana, tunaita ujuzi huu ambao tume- 
pewa ni ‘uzalishaji’ kuliko ‘uumbaji.’ 

Maendeleo ya baadhi ya vitu vilivyoorozeshwa hapo juu 
hufanya maendeleo ya kiakili ya afya ya mtoto. Sasa, hebu 
tuangalie ni jinsi gani maendeleo ya utambuzi wa maarifa 
kupitia milango ya fahamu hadi miaka sita. 

Mwaka 0-1: 


129 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


inazuia kuona kwake. Anaweza kuweka vitu vichache katika chombo. Anaweza kutafuta 
kitu ambacho kimejificha katika chombo. 

Mwaka 1-2: 

Anaweza kuweka kitu kimoja juu ya kingine. Anaweza kuchukua vitu sita kutoka 
katika chombo yeye mwenyewe. Huangalia picha kitabuni. Anaweza kuonyesha sehemu 
za mwili wake tatu au kwa mwili wa mtoto mwingine. Kutoka katika vitu 6 anavyovifa- 
hamu, anaweza kuonesha vitu viwili au vitatu. Anaweza kurudia maneno mawili kati ya 
manne. Anaweza akatafuta vitu viwili ambavyo vimefichwa katika sehemu tofauti. 

Miaka 2-3: 

Wanapoulizwa kuonyesha kiti au mguu wa kiti, huonyesha kwa usahihi. Anaweza 
kurudia maneno maneno kati ya maneno manne. Anaweza kutofautisha mstari mrefu. 
Anaweza kurudia namaba mbili au tatu. Anajua jinsi vitu vitatu kati ya sita vinavyotu- 
mika. Anaweza kurudia namba tatu. Anaweza kukamilisha fumbo la vitu viwili. Anawe- 
za kuoanisha vitu viwili ambavyo vimetengenezwa kwa kifaa kimoja. Anapoulizwa ni 
sauti gani ya vitu hivyo kama “woof,” “tut” n.k. anaweza kujibu kwa usahihi. Anaweza 
kutaja kazi. Anaweza kupanga vizuri midolo ya duara katika fimbo. 

Miaka 3-4: 

Anaweza kuonyesha na kutambua sehemu sita katika mwili wa mtoto. Anaweza 
kuoanisha rangi za vikombe vinne bila shaka. Anaweza kuoanisha picha za wanyama. 
Anaweza kuoanisha picha tatu kati ya picha kumi na sita zilizotiwa kivuli. Anaweza 
kukamilisha fumbo la vipande vitatu. Anaweza kuelewa jambo moja kama vile njaa, 
kuchoka, baridi n.k. Anaweza kujibu kwa ufasaha maswali kama vile “huwa unafanya 
nini ukiwa na njaa?” “unafanya nini ukiwa unahisi baridi?” “unafanya nini ukiwa ume- 
choka?” Anaweza kusema kinyume. Anaweza kuonyesha mraba mdogo kati ya miraba 
miwili. Anaweza kukusanya vitufe katika makundi kama vile vitufe kumi vyeusi na vi- 
tufe kumi vyeupe. Anaweza kujua rangi kuu tatu kama bluu, nyekundu na njano. Mara 
nyingi husema ‘nyekundu’ na ‘njano’ kwa ufasaha lakini huchanganya bluu na kijani. 
Anaweza kujibu kwa ufasaha maswali kama vile ‘kwanini unaoga?’ ‘kwanini unajipa- 
sha joto?’ na ‘tunafanya nini tunapokua na kiu?’ Anapoonyeshwa maduara mawili na 
kisha akaulizwa vipo vitu vingapi, anaweza kujibu kwa ufasaha. Anapoulizwa, anaweza 
kuonyesha meno yake, kidevu,kiganja cha mkono, mkono au vidole. Anapoulizwa, “kipi 
kinafuata baada ya hapo?” kuhusu hadithi rahisi ambayo anasimuliwa mara kwa mara, 
anaweza kutoa majibu sahihi. Anaweza kurudia baadhi ya michezo ya vidole kwamba 
ni maneno na vina mwendo. 

Miaka 4-5: 

Anaweza akatambua picha nne zilizotiwa vivuli. Anaweza kutambuwa vitu vime- 
tengenezwa na nini. Anaweza kuonyesha ulimi wake, shingo, mikono, magoti na vidole. 
Anaweza kutaja kitu kimoja kati ya vitu vitatu vinavyoonyeshwa katika picha. Anawe- 
za kurudia namba nne. Anaweza kurudia sentensi kama vile, “ninafurahia kucheza na 
marafiki zangu” na “ninakwenda katika stoo ya kona kununua mkate, mafuta na mazi- 
wa.” Anafahamu namba inayokuja baada ya namba nane. Anaweza kukamilisha fumbo 


130 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


la vipande saba. Anapoona kitu ambacho kina tofauti katika uzito, anaweza kugundua 
kilicho kizito zaidi. Anaweza kupata mfanano na utofauti katika picha. Anaweza kutoa 
majibu ya kawaida kwa maswali kama vile, “kwanini tuna mikono, vitabu, saa, macho na 
masikio?” Anapoonyeshwa maduara matatu na kuulizwa yapo mangapi pale, anaweza 
kupata jibu sahihi. Anaweza kuhesabu vitu vinne na kusema vipo vitu vingapi. Anaweza 
kuipanga kwa usahihi mirija mitatu ya urefu tofauti kwa mpangilio. 

Miaka 5-6: 

Kwa kuangalia mfano, anaweza kutengeneza mstatili kutoka katika pembe tatu. 
Anaweza kutambua kitu anapopewa fununu. Kwa mfano anapoulizwa, “tunavaa nini 
katika miguu yetu?” anaweza kusema “viatu.” Anaweza kutaja herufi tano za kwenye al- 
fabeti. Anaweza kusema alfabeti kutoka A hadi Z’ katika mpangilio ulio sawa. Anaweza 
akaoanisha herufi kubwa na herufi ndogo. Anaweza kuhesabu namba moja hadi kumi na 
kuzionyesha. Anapoonyeshwa kitu cha kuigilizia chenye pande sawa, anaweza kuchora 
mraba. Anaweza kukamilisha kitu chenye kuchanganya kidogo. Anaweza kusema maji- 
na ya wiki kwa usahihi. Anaweza kujumlisha hadi namba tatu. Anaweza kusema tarehe 
yake ya kuzaliwa kwa kusema siku na mwezi kwa pamoja. Anaweza kusoma maneno 
kumi na mbili. Anaweza kutabiri kipi kinatokea baada ya hapo, kwa mfano, kipi kita- 
tokea baada ya kupaka sabuni katika mikono yetu.. .kunawa na kuitoa sabuni. Anaweza 
kuonyesha kitu kilicho nusu na kilicho kizima. Anaweza kuhesabu namba moja hadi 
mia moja kwa kuikariri. Anaweza kuweka kitu kimoja hadi kumi kwa mpangilio mzuri. 
Anaweza kuviweka vitu katika makundi kulingana na urefu na upana. Hutumia dhana 
kama vile pana, nyembamba, ndefu na fupi. Anapoonyeshwa kitu ambacho kimekatwa 
nusu, anaweza kusema vipo vipande vingapi. Anaweza kusema anwani yake kwa ufasa- 
ha. Hufahamu rangi kumi na anaweza kuoanisha picha kumi na mbili. Anaweza kuoan- 
isha picha zilizotiwa kivuli kumi na mbili. Anaweza kukamilisha fumbo lililoundwa kwa 
vipande kumi. Hutofautisha kati ya upande wake wa kulia na kushoto. Anaweza kutaja 
majina ya rangi nne za msingi. Anaweza kujibu maswali kama vile, “yupi ni mkubwa 
kati ya paka na panya?” Anapoulizwa, “vipo vingapi” anaweza kuhesabu hadi vitu sita. 
Anaweza kukamilisha sehemu ya sita katika picha ya binadamu. Anaweza kuweka mirija 
yenye urefu tofauti katika mpangilio mzuri. 

f- Maendeleo ya hisia za kimapenzi 

Kila mtoto mwenye afya njema huja katika dunia hii kama msichana au mvulana. 
Viungo vya uzazi ni ishara muhimu ya maumbile ambayo humpa mtu kitambulisho cha 
jinsia na ramani ya majukumu yake. ikiwa kuna hitilafu katika mwili, basi matibabu 
yanatakiwa yapatikane. Katika hali ya kawaida, ni muhimu kumkuza mtoto kwa misingi 
ambayo huenda kwa amani na utambulisho wao wa kijinsia. Wasichana wanatakiwa 
wavalishwe nguo za kike na wavulana wanatakiwa wavalishwe nguo za kiume. Ikiwa 
msichana atakuwa kama mvulana, hatakiwi kumpigia makofi na kumuhamasisha. 

Mwaka 0-1: 

Watoto mara nyingi hugundua sehemu zao za siri katika mwaka wao wa kwanza. 
Ugunduzi huu mara nyingi hufikiwa wakati wa kumbadilsha nepi, au wakati wa kuoges- 


131 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


hwa. Wavulana wanaweza kutambua sehemu zao za siri mapema kwa sababu zinaweza 
kuonekana. 

Miaka 2-3: 

Maendeleo ya misuli na mwendo hujengeka upesi katika kundi ka umri huu. Mto- 
to huanza kuomba kile kilichopo kuzunguka mkono wa mama yake. katika kundi hili, 
wasichana kwa ujumla huwa karibu sana na baba zao na wavulana na mama zao. Wavu- 
lana wanaweza kupendekeza kwa mama zao wakati wasichana wanaweza kupendekeza 
kwa baba zao. Huanza kuona aibu. Watoto huanza kutambua miili yao katika kipindi 
hiki. Baadhi ya wasichana huanza kujenga hisia kwa wavulana. 

Miaka 3-4: 

Katika kipindi hiki, watoto wanaweza kuambiwa kuhusiana na utambulisho wao 
wa kijinsia. Habari hii haitakiwi kuwa ni kuhusu viungo vyao, lakini ni kuhusu utofauti 
katika muonekano wao. Ni muhimu kujadili tofauti za kipekee za kila jinsia; nguo zao, 
staili ya nywele, kuongea, kutembea na tofauti nyingine. Baada ya umri wa miaka mita- 
tu, mtoto hatakiwi kulala chumba kimoja na wazazi wake. Katika umri wa miaka mitatu, 
mtoto hugundua kwamba hawezi kuwaoa wazazi wake. Hatakiwi kusikia maneno yenye 
msisimko. Kutumia maneno kama vile “asali wangu” “mpenzi wangu” na “laaziz wangu” 
inatosha. Watoto huanza kuulizia kuhusu mahusiano kati ya wasichana na wavulana 
katika hatua hii. Wanaweza kuuliza walipotoka. Baadhi ya watoto wanaweza wakakaidi 
na kusisitiza kutaka kujua wamekujaje katika dunia hii. Katika hali hii, ikiwa kuvusha 
au kubadilisha somo haitasaidia, mtoto anatakiwa kupewa jibu sahihi. Kwa mfano, “nil- 
iolewa na baba yako na tukamuomba Mwenyezi Mungu kutupatia mtoto na akatupatia 
wewe kama zawadi.” Au “Mwenyezi Mungu Mtukufu ameumba mkakati bora wa mtoto 
kukua katika tumbo la mama. Ulikua pale na kwa msaada wa madaktari ulikuja duni- 
ani.” Kwa maelekezo hayo, maswali yake yanaweza kujibiwa. Watoto ambao hawatapata 
majibu kutoka kwa wazazi wao wanaweza kuacha kuongea au kupata majibu yao seh- 
emu nyingine kwa majibu yenye taarifa kwa kina ambazo zinaweza kumchanganya. 

Watoto kati ya miaka mitatu hadi minne wanaweza kutambua ni jinsia gani wanazo. 
Wanapoulizwa maswali kama vile, “wewe ni msichana au mvulana?” wanaweza kujibu 
kwa ufasaha. Zaidi ya hayo, wanafamilia na ndugu waliopevuka, husaidia katika kuweka 
mifano bora kwa watoto. 

Miaka 4-6: 

Watoto katika umri huu hucheza michezo ya maigizo ya kimajukumu ya baba na 
mama. Utambulisho wa jinsia zao hua umetulia kikamilifu. Michezo wanayoicheza hu- 
wasaidia katika kuelewa tofauti ya majukumu yao. Katika umri huu, si bora kuwaoge- 
sha watoto wakiwa uchi kabisa. Ikiwa atazoea kukaa uchi, anaweza kuhitaji kuwaona 
watu wengine wakiwa uchi. Ni muhimu kukumbushana hapa kwamba hii msamaha 


132 




Maendeleo Ya Mtoto 


SEHEMU 

4 


hauna kitu cha kufanya dhidi ya upotofu. Ni tabia ya kawaida na isiyokua ya kudumu. Ni 
muhimu kuvaa kistaarabu unapokua na watoto. Katika umri huu, wasichana huwa kari- 
bu zaidi na baba zao na wavulana na mama zao. Udadisi wa mtoto kuhusu utambulisho 
wa kijinsia hua katika kilele kabla ya kuingia shule. Kisha utaendelea baada ya kubalehe. 

Katika hatua kabla ya kuanza shule,mtoto anaweza kumuona mtoto mwingine kama 
“rafiki yake wa kike” au “rafiki yake wa kiume.” Kinachohusika hapa ni kwamba mtoto 
anapunguza utegemezi wake kwa wazazi wake. 

Ikiwa mtoto atasema “nampenda Aisha!” haitasaidia kusema, “nyamaza, huo ni 
ujeuri!” Bali, mtu anatakiwa kujadili ni kwa namna gani ilivyo muhimu hisia za upendo 
zilivyo, na jinsi mtu hupata sifa nzuri kwa kuwapenda wengine. Kwa mfano, “upen- 
do haumfanyi watu kuwa wabaya, inawafanya watu kuwa wema. Sio hatari, bali watu 
ambao wanapendana hulindana. Mwenyezi Mungu Mtukufu huwapenda mitume wake. 
Upendo ni baraka kubwa, ni bahati kubwa kiasi gani kuwa na moyo wa upendo ambao 
umempenda Aisha.” 

Maendeleo ya hisia za kimapenzi huongezeka katika umri wa balehe ambapo un- 
aendana na mabadiliko ya kibaiolojia. Katika umri huu, mtoto mdogo yuko tayari ku- 
chukua majukumu yake ya kimapenzi. Hata hivyo balehe, ni muhimu kuwafundisha 
vijana haramu na halali^® na kujadili uhusiano kati ya marafiki wa kike na wa kiume 
katika utaratibu wenye mashiko kwa kuwasaidia vijana kufanya makosa katika umri 
wao wa ujana. 




16. Haramu inamaanisha yale yaliyozuiliwa wakati Halali inamaanisha kile kilichoruhusiwa katika Uislamu. 


133 





SEHEMU 

4 



Mama na Malezi Ya Mtoto 


Hadttht Fupt 


SOMO NILILOJIFUNZA KUTOKA KWA MTOTO 

Miaka miwili iliyopita, nilihitaji gari, ingawa nilikua na wakati mgumu wa kupata 
pesa na sikufikiria kulipata...hata katika ndoto zangu. Tulikua ndio tumehamia hivi 
karibuni katika nyumba yetu mpya na mume wangu alikua na deni kubwa la kulipa. 

Sisi ni binadamu, wakati mwingine tulisahau nyakati ngumu tulionao na kuelekea 
taratibu katika ndoto. Upande mmoja wa ndoto hii ilikua ni pindi tulipokua tukianga- 
lia katalogi za gari katika mtandao na kuangalia magari yaliyotumika na kutumia siku 
kadhaa tukizungumzia kuhusu jinsi yalivyokua na umuhimu. 

Nilihitaji kusafiri kwa kutumia magari ya umma kwa ajili ya masomo yangu na nil- 
ifikia kiasi cha kupoteza akili pindi linapokuja suala la kusafiri na basi. Miaka ya uchovu 
ilimaanisha wakati wowote nilipopanda kwenye basi au kivuko, nilikua narudi nyum- 
bani naumwa. Hii ni kwa sababu nilitumia masaa mengi barabarani ambayo yalinifanya 
nichoke na kwa kweli yalinisukuma katika pembe. Hii ilikua ni katika nyongeza kuwa na 
kukubaliana na programu na marafiki ambao wanamiliki magari. 

Hatukuwa na chaguo linguine lolote ila kuibadili nyumba yetu na kuwa shule ya 
awali. Wanafunzi wetu wadogo wakaanza kupata elimu yao, japo kutoka muda na 
muda, nilijikuta mwenyewe najadili mambo nikiwa na watoto. Niliwauliza wapendwa 
wangu, marafiki zangu na wanafamilia kufanya dua'^ na nilikua naswali mfululizo 
kwa Mwenyezi mUngu Mtukufu. Kwa kifupi, sio kumiliki gari ilikua ndio lengo katika 
maisha yetu ya kila siku, lakini upatikanaji wa riziki ungerahisika. 

Ilikua katika muda huu ilipokua asubuhi moja, Zaynab Nur aliponikaribia na 
kusema, “mrembo, chukua hii na ongezea katika malipo yako ya gari.” Zaynab Nur 
alikua mwanafunzi mwenye umri wa miaka 6 katika shule yetu....ahkua ameiunda 
sentensi yake kwa usafi wa hali ya juu. Aliinyoosha mikono yake midogo na misafi na 
kusubiri. Mara ya kwanza, sikuelewa alichokua anakimaanisha. Pindi iliponigutusha, 
kwa kweli sikujua ni namna gani naweza kuitikia, ilikua ni kitu nisichokitarajia. Kwa 
hiyo nilimuuliza, “hiki ni nini?” alifungua mikono yake na ilikuwepo na noti ya hra(- 
pesa ya Uturuki) tano ndani yake. 

Nilipomwambia kuwa sitaipokea pesa yake, alinishangaza zaidi ya pale kwa 
kuanza kulia na machozi kutiririka katika mashavu yake. alianza kulia na kusisitiza 
niichukue pesa. 

Mbele yangu alikua amesimama mtoto wa miaka sita. Hadi siku hiyo, hakuna hata 
mtu mzima mmoja alionyesha kujitoa kama kule, msaada na ukweli ambao mtoto 
huyu anauonyesha sasa hivi. Nilikua nimestaajabishwa sana. 

17. Dua kilugha inamaanisha sala, ni kitendo cha kuomba msaada kwa Allah. 


134 





Maendeleo Ya Mtoto 


Nilipomuuliza kama mama yake anafahamu kwamba alikua anatoa pesa, alilia, 
“Ndiyo,” nilisema. Niliichukua ile pesa na nilimshukuru. Alikua na furaha ya ajabu ki- 
asi kwamba aliacha kulia na alitoa tabasamu la shukrani, kisha akaungana na marafiki 
zake. 

Lira tano hizi, moja ambayo ni mali ya nyekundu yetu, (tuliliita gari, “nyekundu 
yetu” :) kwa sababu lina rangi nyekundu) ilikua ni pesa ya kwanza kuiweka pembeni 
kwa ajili ya gari. Ilipofika jioni nilimwambia marehemu mume wangu habari hii. Al- 
isema, “Mpenzi, ulisema hatuna pesa. Sasa tunazo lira tano. Ni kiasi gani sasa kime- 
bakia? Tunahitaji tu kiasi cha lira (17,950/=) elfu kumi na saba na mia tisa hamsini.” 
Utani huu mtamu ulionyesha furaha kwetu sote na matumaini. 

Je, mtoto anaweza kumpa faraja na matumaini mtu mzima? Mvulana anaweza.... 
baada ya hapo, mtu aliyetaka kutoa sadaka ambaye alitaka kutupa msaada kwa mkopo 
wetu alitupa pesa. Tulitumia kiasi katika pesa kulipa mkopo na kiasi kingine kununua 
gari. Mola wangu Mtukufu kisha akafungua milango ya barka kwetu sisi ambapo tuli- 
weza kulipa vyote yani mkopo wa nyumba na gari. 

Wakati wowote nilipokwenda katika masomo yangu na gari, au nilikua ninatoa 
msaada kwa wengine kwa kutumia gari, nina shukuru sana kwa wote ambao mme- 
niombea dua, wale walionisaidia kiroho na wale walionipa pesa. Lakini kati ya wote 
hao, mikono midogo ambayo iliniletea lira tano, Zaynab Nur alikuja katika akili yan- 
gu.. .roho nzuri ya mtoto ilinipa somo lifuatalo:- 

“Tamaa hairuhusiwi kwetu sote. Tunawajibika na vile ambavyo tunaweza kuvifa- 
nya na ikiwa tunasaidia, hatutakiwi kuidogosha sadaka hata kama ni ndogo kiasi gani. 
Kwa ukweli kidogo huenda pamoja nayo. Tunatakiwa kutoa toka ndani ya nyoyo zetu 
na kutoa ujumbe kwa yule ambaye tunampa kwamba ikwa hatakubali kile tulichowa- 
pa, tunatakiwa kufadhaika sana. Ikiwa itahitajika, ni lazima kukaidi. Haijalishi ni umri 
gani tuko nao au hali gani, tunatakiwa kufahamu na kuwa makini na wale waliotuzu- 
nguka na tunatakiwa kuwa ni wenye tamaa ya kuwa na mikono yenye kutoa kutoka 
ndani ya nyoyo zetu. 

Husema kwamba bongo; sababu na akili, havipo katika umri bali katika kichwa. 
Ingawa, bongo haupo katika umri au kichwa. Kinyume chake, ubongo ni hisia za 
majukumu na mapenzi ambavyo vinatakiwa kuunguzwa ndani kabisa katika nyoyo 
zetu....wakati mwingine hisia hizi thabiti zinapatikana katika kipindi cha umri wa 
miaka mitano, kuliko umri wa miaka hamsin. 

Kwa hiyo, ukarimu unapatikana kwa watoto wadogo, aibu, usafi, mapenzi, wema, 
niya njema na sifa nyingine hazitakiwi kuzuiliwa. Bali, sifa hizi zinatakiwa kuhama- 
sishwa kwa msaada na tunatakiwa kuwepo pale kwa ajili yao kwa ajili ya kuwasaidia 
kuzijenga tabia hizi katika kila namna. 

Kwa nukta hii, ninapenda kuwashukuru wazazi wa kushangaza wa mwanafunzi 
wangu Zaynab Nur. Nina mkopo ambao nitatoa fidia ya nafsi yangu kwa ajili yake. 


SEHEMU 

4 



135 




SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 



^ Chunguza watoto katika maeneo yako ambao wako tofauti katika maumbile 
lakini wapo katika umri sawa. Fikiria kuhusu ni kwa nini watoto hawa wapo 
katika muonekano wa tofauti ingawa umri wao upo sawa. 

^ Chunguza majibu unayoweza kuyatoa kwa mtoto mwenye umri wa miaka 
mitano anayeendelea kuuliza, “nimetoka wapi?” 

Andaa ripoti ya jinsi ya kumsaidia mtoto mwenye matatizo ya kuongea kwa 
ufasaha. 



^ Kipi kinaathiri maendelo zaidi, mazingira au urithi. Jadili. 



Chukua vyungu viwili vya mimea. Zungumza na moja kati ya mimea 
hiyo katika namna nzuri, sema maneno mazuri, acha usikie Quran na sala juu 
ya Mtume(rehma na amani ziwe juu yake). Na kwa mmea mwingine, sema ma- 
neno mabaya na maneno ya kufadhaisha na uuweke katika maeneo yenye kelele 
yenye muziki wenye karaha. Baada ya wiki moja, weka mimea yote miwili kari- 
bu karibu na ilinganishe kati yake. Andika na tizama jinsi mazingira yalivyokua 
muhimu, upendo na wema katika maendeleo. 


136 















Maendeleo Ya Mtoto 





v> 


1) Kipi kati ya vifuatavyo kinaelezea 
“Maendeleo” vizuri? 

a) Upendo na wema 

b) Urithi 

c) Uzoefu 

d) Hali ya hewa na misimu. 

2) Kipi kati ya vifuatavyo ni sababu i 5) 
mahususi ya maendeleo? 

a) Tezi za ndani 

b) Lishe 

c) Uhitaji wa kuwa huru 

d) Urithi 

3) Ni hitajio gani kubwa kwa aji- i 6) 
li ya maendeleo ya mtoto amba- i 
ye mama yake humnyanyua kila i 
mara anapokua ameanguka? 

a) Usingizi i 

b) Usafi i 

c) Sehemu ya uhuru 

d) Wema 


4) Ipi ni sababu muhimu ya kimazin- 
gira kwa maendeleo ya mtoto? 

a) Usingizi 

b) Lishe 

c) Mavazi 

d) Hali ya kimaisha na uzoefu. 

Ni tezi gani ambayo inatoa thy- 
roxin, na upungufu wake huathiri 
maendeleo ya kiakili na kimwili? 

a) Thyroid 

b) Tezi ya Adrenali 

c) Parathyroid 

d) Tezi ya kijinsia 

Kipi kati ya vifuatavyo ni sawa? 

a) ‘Hali ya hewa na msimu havina 
chochote cha kufanya katika 
maendeleo.’ 

b) “Mtoto mnene ndiye mwenye 
afya” 

c) ‘Usingizi ni dawa kwa muda 
wowote unaopewa.’ 

d) ‘Magonjwa na ajali yana athari 
hasi katika maendeleo.’ 


SEHEMU 

4 


137 







SEHEMU 

4 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


7) Mfumo wa kinga umeum- 

bwa na nguvu ya kukabiliana 
na. 

a) Magonjwa 

b) Dawa 

c) Lishe 

d) Kubeza 

8) Ipi katika sentensi zifuatazo haiko 
sahihi? 

a) Maendeleo ni kitu kizima katika 
kitu kimoja. 

b) Maendeleo haimaanishi kukua 
kwa viungo tu bali pia ufanyaji 
wake wa kazi. 

c) Maendeleo yanaweza kuzuiliwa 
kwa kurudi nyuma kwa mambo 
ya kisaikolojia. 

d) Maendeleo ya tabia moja yanaa 
tosha. 

9) Ni upi wastani wa urefu kwa mtoto 
mchanga aliyezaliwa? 

a) Cm 48-50. 

b) Cm50-54. 

c) Cm52 - 53. 

d) Cm45-48. 


10) Kipi kati ya vifuatavyo ni sahihi? 

a) Kuongezeka kwa uzito wa wa- 
toto unahusiana na wastani wa 
umri wao. 

b) Wasichana ni wenye nguvu kuliu 
ko wavulana. 

c) Afya huongezeka pindi uzito 
unapoongezeka. 

d) Katika umri wa miaka minne 
mtoto anakadiriwa kuwa na 
wastani wa kilo 16. 

11) Ipi kati ya vifuatavyo sio kipengele 
cha mabadiliko ya kimwili? 

a) Misuli 

b) Mifupa 

c) Mifumo na viungo 

d) Kipaji 

12) Ni upi wastani wa mapigo ya moyo 
kwa mtoto mchanga aliyezaliwa? 

a) 100-110 b) 110-120 
c) 120 - 140 d) 140 - 180 

13) Ni lini mwenendo wa kwanza wa 
kujidhibiti wa mtoto huanza? 

a) Mwishoni mwa mwezi wa pili. 

b) Mwanzoni mwa mwezi wanne. 

c) Katikati ya mwezi wa tatu. 

d) Mwishoni mwa mwezi wa 
kwanza. 


138 






Maendeleo Ya Mtoto 


14) Katika maendeleo ya kijamii, ni ipi 
elementi ya msingi na ya lazima 
kwa mtoto? 

a) Mama 

b) Familia 

c) Televisheni 

d) Ndugu 

15) Ipi ni sababu kuu ya kigugumizi? 

a) Usomaji wa mfumo wa mwili 

b) Msongo wa mawazo na shinikii 
zo 

c) Furaha 

d) Huzuni 

16) Ni katika nyanja gani utatuzi huu 
wa matatizo upo? 

a) Maendeleo ya kimwili 

b) Meaendeleo ya kilugha 

c) Maendeleo ya kiakili 

d) Maendeleo ya hisia za kimapenzi 


18) Ni ipi kati ya vifuatavyo inahusia- 

na na uwezo wa mtu kutatua mata- 

tizo? 

a) Maendeleo ya kimwili 

b) Maendeleo ya kiakaili 

c) Maendeleo ya kilugha 

d) Maendeleo ya kihisia 

19) Ni ipi kati ya sentensi zifuatazo iko 

sahihi? 

a) Hakuna hitajio la kuingia kwa 
undani kuhusu maendeleo ya 
kijamii. 

b) Afya katika maendeleo ya hisia 
za kimapenzi inahitajia maende- 
leo ya afya katika nyanja zingine 
zote. 

c) Misuli ina nguvu yenyewe, kwa 
hiyo hatuna haja ya kuwa na 
wasiwasi kuhusu maendeleo ya 
mwendo. 

d) Nyanja zote za maendeleo ni 
muhimu, ni lazima kufanya kila 
jitihada kusaidia kila nyanja. 


17) Ni lini watoto wanatofautisha jin- 
sia zao kama ni wasichana au wa- 
vulana? 

a) Miaka 5-6 

b) Miaka 3-4 

c) Miaka 7-8 

d) Baada ya miaka 12 


SEHEMU 

4 


139 







WATOTO NA 
MAGONJWA 


Katika sehemu hii, tutaangazia kuhusu magonjwa am- 
bayo watoto wanaweza kuyapata na tahadhari ambazo 
zinaweza kuchukuliwa. Pia tutajifunza njia za huduma 
ya kwanza. Basi tuanze na vichwa vya habari: 


YALIYOMO 



HOMA ® 
DEGEDEGE ^ 
NIMONIA ® 
KIEUAKIKUU ® 
POLIO ® 
HOMA YA MANJANO ® 
(MZIO)ALEJI ® 
CHANJO ® 


HUDUMA YA KWANZA ® 






















SEHEMU 

5 


W atoto N a Magonjwa 


MAGONJWA MAKUU 


1. HOMA 


Homa ni nini? 

Joto la kawaida la mwili hupimwa chini ya mkono lipo kati ya 36.1 na 37.2. Enda- 
po joto litapimwa kutoka katika sehemu ya haja kubwa huwa juu kwa nyuzijoto moja. 
Namba yeyote ambayo iko juu kuliko kiwango hiki huitwa “Homa.” 

Kwanini joto hupanda juu? 

Joto ni sehemu ya mfumo wa ulinzi katika mwili. Husaidia mfumo wa kinga za 
mwili katika kuuwa vimelea vya magonjwa. Hii ndiyo sababu joto ni ishara ya mwili 
wenye afya na huonyesha jaribio la mwili kujaribu kukimbiza vimelea vya magonjwa. 

Vijidudu vya magonjwa na vijidudu vingine vyote vinaweza kusababisha homa. 
Magojwa kama vile malaria vinaweza kuchunguzwa kwa 
kupanda kwa joto katika kipindi cha mchana. 

Joto la juu katika mazingira ya mtu linaweza kuchan- 
ganywa na homa. Hususani kwa watoto wadogo ambao 
joto hudhibiti utaratibu unakuwa bado haujakomaa vizu- 
ri. Ndio maana ikiwa watoto wakivalishwa nguo nyingi 
sana au wapo katika mazingira ya joto, kuongezeka kwa 
joto kunaweza kukatafsiriwa tofauti kama homa. 

Kutopata maji ya kutosha kunaweza kupandisha joto 
la mtu. Kwa hiyo, mtu huanza kwa kujaza kiwango cha 
maji kilichopotezwa na mtoto. 

Ni lini homa huwa hatari? 

Ikiwa homa itapelekea katika degedege, basi huwa 
hatari. Ikiwa joto litakuja juu, mwili unatakiwa kulindwa 
kwa kumkanda kwa kitu cha baridi. Homa ambayo inadu- 
mu kwa masaa zaidi ya 24 nayo ni hatari pia. 

Ni kwa namna gani mtu hupunguza homa? 

- Kwa kupunguza nguo zilizozidi. 



143 










SEHEMU 

5 


Mama na Malezi Ya Mtoto 



- Kwa kumuweka mtu mwenye joto (karibu na chanzo cha baridi) kumwogesha 
baada ya kila homa. 

- Kwa kuweka nguo iliyowekwa siki (vinegar) chini ya mkono/kwapani, mapajani, 
katika paji la uso. 

- Mtoto hatakiwi kulazimishwa kula. 

- Ikiwa joto linaendelea kupanda ingawa umefanya vyote hivyo hapo juu, basi 
anatakiwa kupewa paracetamol kama suluhisho la mwisho (ya maji au kidonge kilicho- 
sagwa na kuchanganywa na maji). 

- Ikiwa joto bado halishuki, basi mtoto anatakiwa kupelekwa hospitali. 


2. DEGEDEGE 


Degedege ni nini? 

Kutokana na tatizo katika mfumo wa neva, misuli hufanya kusinyaa kwa ghafla na 
bila mpangilio, na mtu anaweza kupoteza fahamu kwa muda. Katika kila watoto mia 
moja, takribani watano wanapata degedege. Ikiwa mtoto ana familia yenye historia ya 
kupata degedege, basi ana nafasi kubwa ya kupata degedege. Inaweza kutokea zaidi ya 
mara moja. Hata hivyo, haiwezi kusababisha matatizo ya akili au matatizo ya mfumo 
wa neva kama hayo. Hata hivyo, mtu ambaye amepata degedege mara kwa mara yupo 
katika nafasi kubwa ya kupata kifafa. 

Kwanini degedege hutokea? 

Degedege inaweza kukabiliana na ugonjwa ambao unasababisha homa. Majeraha 
ambayo yanahusiana na ubongo, maambukizi au baadhi ya maradhi yanayotokana na 
mfumo wa neva yanaweza kusababisha degedege. Degedege inayotokea katika umri wa 
miezi 5 hadi miaka mitano inaweza kusababisha kupanda na kushuka kwa joto ghafla. 

Ni kwa namna gani mtu anaweza kugundua degedege? 

Mtu ambaye anapata degedege hupoteza fahamu. Mara nyingine huisha ndani ya 
sekunde kumi. Mara chache sana, inaweza ikaenda hadi dakika thelathini. Kukakamaa 
bila hiyari na mfululizo kwa mikono na miguu, kufunga kwa kidevu, mate kutoka katika 
mdomo, macho machovu, mkojo na ajali ya kujinyea zote hizi ni dalili za degedege. 

Vitu gani vifanyike? 

Kuingilia kati kwa uharaka: 

- Mgonjwa anatakiwa kulazwa chali katika sehemu ambayo iko tambarare. Anat- 
akiwa kuwa mbali na hatari ya kuanguka au kupayuka. 

- Pumzi zake na mapigo yake ya moyo yanatakiwa kutizamwa . 


144 








SEHEMU 

5 


W atoto N a Magonjwa 


- Kukakamaa na kuachia kwa misuli bila hiyari mara nyingi humalizia yenyewe 
ndani ya dakika moja hadi mbili. 

- Endapo upumuaji au moyo unahitaji kuingiliwa na mtaalamu yuko karibu, basi 
kuingiliwa kwa dharura inatakiwa kushughulikiwa. 

- Tofauti na hivyo hapo juu, mtoto anatakiwa kupelekwa katika kituo cha kutolea 
huduma za afya. 

- Katika kipindi hiki, hakuna haja ya kumnyunyizia maji ya baridi mtoto au kujari- 
bu kufungua kidevu kwa nguvu. 

- Ikiwa degedege linatokea mara kwa mara kwa mtoto, basi msaada wa daktari 
unahitajika. 


3. NIMONIA 


Nimonia ni nini? 

Nimonia ni ugonjwa ambao kwa ujumla hukuwa kwa vijidudu katika mapafu amba- 
po hufikia mapafu kupitia njia ya hewa. 

Nani anayepata nimonia? 

Mtoto katika umri wowote anaweza kupata ugonjwa huu. Mtoto mdogo yupo katika 
hatari ya ugonjwa na hatari kubwa zaidi ya kifo. Watoto ambao wanapata mlo ambao 
siyo kamili, na ulemavu unaotokana na maendeleo ya ukuaji wana hatari kubwa ya ku- 
pata ugonjwa huu. Baada ya kuharisha, ni sababu kuu ya pili inayosababisha kifo. 

Ni zipi dalili zake? 

Homa, kikohozi, matatizo ya kupumua, uchovu na hali mbaya kwa ujumla, ni dalili 
za nimonia. Baridi ya kawaida na mafua inatakiwa kuangaliwa kwa makini kuona kama 
inaweza kuwa ni mwanzo wa nimonia, hususani kama joto halishuki kwa dawa za mara 
kwa mara na kama mgonjwa anapata shida katika kupumua. Njia ya rahisi kugundua 
ugonjwa ni kuangalia ni mara ngapi mgonjwa anapumua ndani ya dakika. Nitakupa 
mfano baadhi ya ushauri wa kivitendo wakati tupo katika mada, tumbo kupanda na 
kushuka inahesabika kama pumzi moja. Hesabu ya pumzi kwa mtoto chini ya umri wa 
mwaka mmoja ni 50 kwa dakika moja. Kwa watoto kuanzia mwezi mmoja hadi mwaka 
mmoja, ni 40 na kwa watoto moja hadi sita, ni 30. Ikiwa hesabu iko juu kuliko wastani 
uliopo, basi kuna tatizo katika njia ya hewa. 

Ni jinsi gani mtu atajikinga kutokana na nimonia. 

Ulinzi unaweza kupatikana kwa usafi wa ujumla na tabia ya kula mlo mzuri. Kuji- 
weka mbali na watu wagonjwa, hususani wale ambao wanakohoa na kupiga chafya, ni 


145 









Mama na Malezi Ya Mtoto 



muhimu pia. Tahadhari nyingine ni kukaa mbali na mazingira yenye moshi. 


Tiba 


Dawa za kumeza za viuasumu, sindano hutumika kulingana na ukubwa wa tatizo. 
Watoto wadogo na wagonjwa kwa ujumla wanatakiwa kuwepo hospitalini kwa ajili ya 
uangalizi na matibabu. 


4. KIFUA KIKUU 


Kifua kikuu ni nini? 

Kifua kikuu ni ugonjwa ambao husababishwa na basili (kimelea cha kifua kikuu) 
kinachoitwa “bakteria wa kifua kikuu”, ni ugonjwa wa kuambukiza. 

Jinsi gani unasambaa? 

Kifua kikuu husambazwa kutoka katika njia ya upumuaji na kamasi za puani au 
kooni. Vimelea hivyi vya basili huenda katika mapafu kwanza kisha katika damu, ina- 
sambaa katika viungo vingine. Wale ambao wana kifua kikuu cha mapafu wapo katika 
hatari kubwa ya kuambukiza ugonjwa kwa wengine. Hii ni kwa sababu, kuna makovu 
katika mapafu yao na uwiano wa vijidudu katika makamasi na makohozi ni mkubwa. 

Ni zipi dalili zake? 

Kuna dalili za ujumla za kifua kikuu, kutegemeana na usambaaji wa ugonjwa katika 
mapafu. 

-Ingawaje kuna matibabu, kukohoa hudumu kwa muda mrefu. 

-Kutoka jasho wakati wa usiku. 

-Kupungua uzito. 

-Kupungua kwa hamu ya kula 

-Maumivu ya kifua. 

-Damu katika pua na kooni 

Ni jinsi gani ugonjwa unatambulika? 

Pindi ambapo vijidudu vya kifua kikuu vinaingia katika njia ya hewa, inaweza isiji- 
onyeshe mapema. Pindi mwili unapopoteza uwezo wake wa kupambana kutokana na 
baadhi ya sababu, ugonjwa huanza. Kwa ujumla, ugonjwa unatambulika kwa kufanya 
vipimo vya vijidudu katika makohozi. Japokua, vijidudu vinaweza visionekane wakati 
mwingine. Katika hali kama hii, njia ya kutumia mionzi hutumika kuchunguza mapafu. 


146 








SEHEMU 

5 


W atoto N a Magonjwa 


Ni kina nani wana hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu? 

-Sababu inayotokana na vitu mbalimbali, watu wenye miili dhaifu. 

-Watu ambao wamekua wakitumia madawa ya aleji kwa muda mrefu. 

-Wanawake baada ya ujauzito. 

-Wale ambao wanatumia muda mwingi wakiwa na wagonjwa wenye kifua kikuu, 
na wahudumu wa afya ambao wanawahudumia wagonjwa, wapo katika hatari kubwa ya 
kuambukizwa ugonjwa. 


5. POLIO 


Pilio ni nini? 

Ni kupooza kunakowapata watoto wadogo kutokana na virusi waitwao, “polio.” Ni 
ugonjwa wa kuambukiza. Haipelekei katika kifo, ingawa ukiachwa bila kutibiwa, inawe- 
za kusababisha ukiwete kwa mtu katika maisha yake. 

Ni kwa namna gani unatibiwa? 

Ugonjwa huenea katika maeneo ambayo si masafi, yana mifereji mibaya, maji taka 
na huzalisha inzi wengi na wadudu. Mazingira hayo ni mazuri kwa virusi vya polio ku- 
zaliana na kukua ambapo vijidudu wanaweza kuingia katika mwili kupitia mfumo wa 
mmengenyo wa chakula. 

Ni zipi dalili zake? 

Polio inaweza kusababisha kupooza katika misuli mingi. Dalili kama homa, kutapi- 
ka, kuharisha, udhoofu wa mwili, kutetemeka, kutoka damu puani na kukohoa ni dalili 
za ugonjwa huu. Matatizo katika mfumo wa mmeng’enyo wa chakula na mfumo wa 
upumuaji vinaweza kuonekana. Hii ni sababu inaweza ikachanganywa kwa urahisi na 
magonjwa madogo madogo ya upumuaji au na magonjwa mengine mengi. Kutokana 
na ugumu nyuma ya shingo na kuinamia kwa kidevu kuelekea katika kifua,inaweza pia 
kuchanganywa na uti wa mgongo. 


6. HOMA YA MANJANO 


Homa ya manjano ni nini? 

Homa ya manjano ni unjano katika mwili wa mtoto, mara nyingi unaonekana baa- 
da ya kuzaliwa kwa muda wa siku kumi. Hii haitakiwi kuchanganywa na manjano in- 
ayopatikana kwa watu wazima. Homa ya manjano ni kwa watoto wadogo waliozaliwa na 


147 








SEHEMU 

5 


Mama na Malezi Ya Mtoto 



sio ugonjwa wa kuambukizwa. Haijijengi kwa sababu ya vijidudu vyake, wala hausambai 
kwa wengine. 

Ni kipi chanzo chake? 

Kiini cha chembe za njanonjano katika damu huwa juu. Damu ya mtoto mchanga 
aliyezaliwa huwa nzito kuliko ile ya mtu mzima. Kwa kadiri siku zinavyokwenda mbele, 
seli hizi hushuka na kiini cha chembe za njanonjano hukaa sawa. Ini la mtoto mchanga 
halijakomaa kiasi cha kutosha kwa mwili kuondosha kiini hiki, kwa hiyo kiwango cha 
kiini cha chembe za njanonjano hupanda ndani ya mwili kudhihirisha rangi ya manjano 
katika ngozi na macho. 

Ni nani yupo katika hatari ya homa ya manjano? 

Pindi ambapo aina ya damu ya mama na mtoto zipo tofauti, kuna hatari kubwa ya 
kupata ugonjwa huu. Hii pia ni katika hali kwa watoto ambao wana kaka na dada ambao 
wamewahi kupata manjano. Kwa sababu “kizuizi cha damu katika ubongo” hukomaa 
ndani ya siku kumi, husimamisha vitu ambavyo havitakiwi katika damu kutokana na 
kuufikia ubongo. Kwa hiyo, baada ya siku hizi, ugonjwa kuwepo kivitendo huwa hauna 
hatari kwa ubongo. 

Ni zipi dalili na malalamiko? 

Weupe katika macho na ngozi kubadilika na kuwa njano. Mtoto anaweza asitake kun- 
yonya wala kulala sana. Hatari mbaya ni chembechembe za njano kujikusanya katika ubon- 

go. Kwa, mkusanyiko wa chembechembe za njano katika sehemu 
za ubongo inaweza kuusimamisha kabisa kutokana na kufanya kazi 
zake. Katika hali hiyo, maendeleo ya ubongo huzuiliwa na nyendo 
ambazo si za hiyari zinaweza kutokea. Miaka inayofuata mbeleni, 
katika hatua ya mwisho, mgonjwa anaweza kutojijali mwenyewe na 
anaweza kuhesabika kuwa ana ulemavu wa akili. 

Ni kwa namna gani mtoto mchanga aliyezaliwa anaweza 
kulindwa kutokana na ugonjwa huu? 

Ni muhimu kumnyonyesha mtoto mfulvdizo. Njaa huongeza 
kiwango cha manjano. Ikiwa maziwa ya mama hayatoshelezi, mto- 
to anaweza kupewa chakula mbadala, (kwa ushauri juu ya vyakula 
mbadala, tizama katika sehemu ya tatu, kipengele cha pili). 

Ni kwa namna gani unatibika? 

Kwa takribani miaka mia moja iliyopita, iligundulika kwa mto- 
to wa shule ya awali, kwamba pindi mtoto alipowekwa karibu na 



148 















SEHEMU 

5 


W atoto N a Magonjwa 


dirisha, manjano iliweza kuondoka. Siku hizi, matumizi ya tiba ya mwanga hufanywa, am- 
bapo mtoto anaachwa hospitalini usiku mzima kwa hutumia njia hii. Mwanga wa umeme 
na mwanga kama huu unaweza kutumika nyumbani kuondosha kabisa chembechembe za 
manjano katika mwili. 


7. MZIO (ALEJI) 

Mwili una mfumo wa kinga ambao unakua na mwitikio dhidi ya kila aina ya ele- 
menti za hatari ambazo zinaweza kuushambulia mwili. Kwa baadhi ya watu, mfumo wa 
kinga huitikia dhidi ya elementi ambazo sio za hatari kama vile vumbi, madawa, poleni 
za maua n.k katika kiwango ambacho si cha kawaida. 

Katika hali kama hizi, dalili kama vile athari katika ngozi, vipele, shida ya kuhema 
kwa pua na kikohozi vinaweza kutokea. Ikiwa mtu atapata dalili hizi, basi chanzo cha 
aleji hizo kinatakiwa kuthibitiwa. Ingawa, ikiwa dalili hizi zinaongezeka, basi dawa zin- 
aweza kuhitajika. 


8. CHANJO 

Chanjo zimeanzishwa ili kulinda mwili kutokana na athari za magonjwa ambayo 
ni hatari zaidi. Kwa wazo la kuongeza nguvu katika mfumo wa kinga, huandaliwa na 
vijidudu vya ugonjwa. 

Licha ya dhamira yake njema ya kupunguza maradhi kwa watoto wachanga, kama 
ilivyo kwa madawa mengine, chanjo pia zina madhara yake. madhara haya pia yame- 
kubalika kwa waandaji wa chanjo. Kwa mfano, muunganiko wa chanjo unaweza ku- 
pelekea degedege. Chanjo zote hufuatiwa na homa na wakati mwingine aleji. Ingawa, 
hatari ya degedege na madhara yake ni madogo sana ukilinganisha na uwiano wa ulinzi 
ambao chanjo itatoa. 

Kwa ujumla, madhara yamekubalika kitabibu. Hata hivyo, kwa kutumia fomula ya 
kimahesabu kuzingatia uhai na afya, faida ya chanjo ni kubwa kulinganisha na madhara 
na kwa hiyo inashauriwa. Hapo mwanzoni, vifo vinavyotokana na surua vilikua ni mael- 
fu. Siku hizi, ni kama vile imekwisha kabisa. 

Kwa wale ambao kwa ujumla wanakubaliana na chanjo, kuna madai fulani yamefa- 
nyika. Kwa mfano, inasemekana kwamba chanjo ya surua imeongezwa mara mbili hatu- 
wezi kudai kwamba matatizo ya akili yameongezeka mara dufu zaidi. Hii ni kwa sababu 
vyanzo vingine vinavyokisiwa kama vile lishe mbovu, unene wa kupitiliza, kuangalia 
sana televisheni na kama hivyo vimeongezeka pia. Yawezakana wakati ujao, tuhuma hizi 


149 








SEHEMU 

5 


Mama na Malezi Ya Mtoto 



zinaweza kugeuka na kuwa za kweli, ingawa, kwa leo, haitoshelezi kuondosha chanjo. 
Uwiano wa matatizo ya akili ambayo ni moja kati ya elfu kumi ni bora zaidi kuliko kuua 
mia mbili hadi mia moja. 

Kuna tuhuma zingine hukusu chanjo, kama vile uhusiano wake na utasa. Taarifa hii 
ni ya muhimu sana, ingawa kabla hatujaondosha chanjo katika maisha yetu tunahitaji- 
ka pia kuangalia elementi nyingine ambazo zinaweza kusababisha matatizo haya. Kuna 
uhusiano ambao umepatikana kutoka kwa vile tunavyokula na kunywa katika nyonge- 
za katika uhalisia kwamba hakuna ongezeko katika utasa/ugumba unaosababishwa na 
chanjo uliogundulika kwa miaka mingi. Bali, uhusiano umegundulika kwa vitu vya ha- 
tari zaidi kama vile sigara na simu za mikononi. 

Chanjo za kinga zinatumika katika nchi ambazo zinazalishwa. Katika hali yoyote, 
kwa sasa kuna udhibiti wa hali ya juu kwenye chanjo zinazoagizwa na zile zinazoten- 
genezwa ndani ya nchi. Hatutakiwi kutizama tu katika madhara ya chanjo lakini pia 
vitu vinavyoongezwa katika vyakula vilivyosindikwa vinavyopatikana leo hii. Kwa ba- 
hati mbaya, mengi katika madhara yanayopatikana katika ongezo la chanjo vipo katika 
vyakula vingi tunavyokula leo hii. 

Hitimisho: Tunatakiwa kuridhika na chanjo zinazotumika kwa dhamira ya matibaa 
bu. Manufaa na madhara ya chanjo yanatakiwa kusomwa. Ikiwa faida ni kubwa na mad- 
hara yako chini, basi inatakiwa kutekelezwa. Kama muislamu, mtu hatakiwi kukubali- 
ana haraka na kila kitu ambacho anachowekewa mbele yake. Baada ya kuchunguza kwa 
kina juu ya madhara yaliyomo, basi maamuzi yanatakiwa kufanyika. 

Katika hali ya kawaida, mfumo wa kinga ya mwili wenye afya unaweza kupamba- 
na na magonjwa. Ingawa, nguvu hii inadhoofishwa na vitu vingi tusivyovijua, vyaku- 
la vyenye kusindikwa, vya kukaangwa au ambavyo si vibichi toka shambani, ambavyo 
havijatafunwa vizuri, viambata vyenye kemikali, vipodozi, uchafuzi, hisia zenye kus- 
ababisha matatizo ya muda mrefu, mawazo mabaya na uchafu. Pindi ambapo nguvu 
za mwili zinapungua, hivyo hivyo huwa katika kupambana na viini vigeni, kwa hiyo 
inaruhusu ugonjwa kukua ndani ya mwili. 

Ikiwa taarifa hizo hapo juu hazijafanyiwa uchunguzi, basi kuelewa faida ya chanjo 
itakua ngumu pia. Hii inamaanisha kwamba mtu anatakiwa kufuata Sunnah kwa kadiri 
anavyoweza, na ikiwa kuna ulazima unahitajika, mtu anatakiwa kuchukua njia ambayo 
faida zinakua na uzito zaidi kuliko hatari. 


150 








SEHEMU 

5 


W atoto N a Magonjwa 


9. HUDUMA YA KWANZA 

Huduma ya kwanza ni kuingilia kati na kusaidia katika ajali, kuanguka, kugongana, 
kuungua, kuzama majini na matukio mengine ambayo hayatarajiwi kutokea kwa wakati 
huo. Kusudio ni kumtibu mgonjwa na kumpeleka mgonjwa katika kituo kinachostahili 
ambapo anaweza kupata huduma. Kuingilia kwa ujinga kunaweza kusababisha madhara 
zaidi kwa mgonjwa kuliko nafuu, licha ya kuwa na dhamira njema. 

Hii ni sababu kwamba ni muhimu kujifunza huduma ya kwanza na namna ina- 
vyotolewa. Hebu tuanze kuangalia katika hali tofauti tofauti na msaada wa namna gani 
unahitajika. 

Ajali za barabarani, kuanguka kutoka katika sehemu ya juu, kugongana. 

Katika hali kama hizo, panaweza kuwa na majeraha katika kichwa, kuvunjika kwa 
mifupa na majeraha ya viungo. Ikiwa eneo ni bora, mgonjwa analazwa chali katika 
sehemu ambayo ni tambarare bila kusogeasogea. Ikiwa hana fahamu, yaani hawezi 
kudhibiti mwenendo wake. Ikiwa shingo yake inatembea katika uelekeo mbaya, basi 
madhara makubwa ya neva yanaweza kutokea. 

Kwa hiyo, kichwa na shingo vinatakiwa kushikiliwa bila kutingishwatingishwa kwa 
kutumia kitu cha kufungia shingo (gongo) ikiwa kitapatikana nguo laini kama vile pam- 
ba. Mgonjwa anatakiwa kuangaliwa kama anavuja damu. Ikiwa miguu na mikono in- 
avuja damu basi inatakiwa kuzuiliwa kwa kukandamizwa kwa kidole au nguo katika 
jeraha. Ikiwa kuvuja kwa damu haikatiki, basi eneo ambalo limejeruhiwa linatakiwa 
kuwa limefungwa na nguo. Baada ya kila saa, nguo inatakiwa ilegezwe kwa dakika tano 
hadi kumi. 

Ikiwa hakuna machela, basi mgonjwa anatakiwa kuwekwa kwenye ubao kwa uma- 
kini(hata mlango unaweza kufunguliwa katika hali kama hii). Hii inachukua takribani 
watu watatu hadi wanne kulikamilisha hili ili kwamba uwiano wa mgonjwa unawekwa 
kwa kumjali kikamilifu. 

Ikiwa mkono au mguu umevunjika, basi ni lazima usisogezwe bila utaratibu wa 
kueleweka kwa kufanya hivyo inaweza kusababisha uharibifu wa neva na mishipa. 

Mdomo wa mgonjwa unatakiwa kusafishwa kutoka ndani ili kuhakikisha kwamba 
damu au meno yaliyovunjika n.k hayapiti katika njia ya hewa. Haina maana kujaribu 
kumuongelesha, kumpiga kibao au kumtingisha mgonjwa ikiwa akiwa hana fahamu ka- 
mili. 

Kuvuja kwa damu kwa viungo vya ndani kunaweza kusababisha kifo. Ikiwa mgonjwa 
anataabikia pumzi, anabaridi ila anatoka jasho, ni dhaifu au anasinzia, basi anatakiwa ku- 
pelekwa katika wodi ya dharura. 


151 








SEHEMU 

5 


Mama na Malezi Ya Mtoto 



Kuungua 

Kuungua kwa ujumla inasababishwa na maji ya moto, mafuta au vitu vya kufanana 
na hivyo. Kinachotakiwa hapo ni kujuwa kuwa ni kitu gani ambacho kinadhuru ngo- 
zi na kwa kiasi gani madhara hayo yapo. Kwa ngozi ambayo imepata madhara kamili, 
ulinzi dhidi ya vijidudu ambavyo vipo katika ngozi huwa vimeondolewa, kwa hiyo ha- 
tari ya kuambukizwa huwa kubwa sana. Baada ya kupona, makovu ya kuungua yanawe- 
za kubakia. 

Katika hali hii ya kuungua, mgonjwa anatakiwa kuondolewa eneo la tukio haraka 
iwezekanavyo. Na, ikiwa moto umeenea, mgonjwa anaweza asiweze kupumua. Hatari 
kubwa kwa wale ambao wamepatwa na moto huwa ni upumuaji. Kwa hiyo mgonjwa 
anatakiwa mara moja kupelekwa katika eneo ambalo atapata hewa safi na nguo zake 
zinatakiwa kuvuliwa na anatakiwa kupoozwa kwa maji ya baridi ambayo yataondosha 
vitu vya hatari. Sehemu iliyoungua haitakiwi kuguswa wala kufunikwa. 

Baada ya muda kupita, dawa ya kupaka ya viuasumu(antibiotic) inaweza kutumika 
ikifuatiwa na kufungwa kwa kulegeza. Kitu hicho hicho kinaweza kutumika kwa kuun- 
gua ambako kumesababishwa na vitu vingine tofauti na moto na moshi. 

Hapa chini ni maelekezo ya jinsi ya kutumia huduma ya kwanza kwa majeraha ya 
kuungua tofauti tofauti. 

Kitu kigeni. 

Ikiwa kitu kama kucha kimeungua katika mwili, basi inatakiwa kutolewa kwa uma- 
kini sana. Kisha jeraha linatakiwa kusafishwa na maji na oksijeni au vitu kama hivyo. 
Sindano ya tetenasi/pepopunda inaweza kutumika kama inalazimika. Kwa vidonda am- 
bavyo ni vya umakini na visivyokua na usafi, dawa ya kupaka ya viuasumu(antibiotic) 
inaweza kutumika au vidonge vinaweza kumezwa. 

Kama vumbi, kemikali au kitu chochote kimeingia katika jicho, basi jicho linataki- 
wa kuoshwa kwa maji mengi. Ikiwa kitu kinaonekana, basi kinatakiwa kutolewa nje kwa 
mkono. Jicho halitakiwi kupikichwa na msaada bora unatakiwa kutolewa na mtaalamu 
wa masuala ya afya. 

Ikiwa kitu kimeingia katika njia ya hewa, maisha ya mtu yanaweza kuwa katika 
hatari kwa sababu kuhema huwa ngumu. Mtu anaweza kupoteza fahamu, akazimia au 
akabadilika rangi na kuwa wa zambarau. Ikiwa hakuna msaada uliofanyika, mgonjwa 
anaweza kufariki. 

Kujikata, kuteguka na mshtuko. 

Kama kuna tuhuma za kuvunjika au kuteguka, sehemu hiyo ya mwili inatakiwa 
ishikiliwe imara. Kipande cha mbao au katoni ngumu inaweza kutumika kuweka seh- 
emu hiyo ya mwili imara. Ikiwa mpasuko huo uko wazi au mfupa unaonekana, hakuna 
kuingilia kati kunakoweza kufanyika na mtua anayehusika anatakiwa kuitwa. 


152 








W atoto N a Magonjwa 

SEHEMU 

5 


L_ 


Hadithifupi 


LINI TUTAWAAMBIA WATOTO WETU KUHUSU TINI? 

Wazazi wengi wanalalamika kuhusu njozi za mchana za watoto wao, hasira-mbaya 
na mfumuko wa shughuli. Wengi hujikuta wenyewe mbele ya milango ya wataalamu 
wa magonjwa ya akili wakitafuta matibabu. 

Ndio, baadhi ya wazazi wanaishi kupitia hili. Ingawa, mtoto anaendelea kutumia 
sukari, jojo, chokoleti, barafu za maziwa, chips, kola, maziwa, n.k kama lishe na wakati 
mwingine kama zawadi! 

Watoto wanakula bidhaa za sumu wawapo mashuleni ambavyo tunaita “lishe.” 
Pindi ninapoona sharubati za kusindikwa na kola za chupa, huwa napata wazimu. 
Kwa tabia nyingi ambazo tunalalamika husababishwa na bidhaa za kusindikwa, rangi, 
ladha na vitu vinavyoongezwa ambavyo vinapatikana katika bidhaa hizi. Vitu hivi vi- 
naweza kusababisha madhara makubwa sana katika ubongo na kuathiri tabia na uele- 
wa katika njia mbaya sana. Hata hivyo, licha ya elimu ya kila mtu kuhusu hatari hizi, 
hakuna tahadhari za makini zinazochukuliwa. 

Katika mkutano muda kidogo uliopita, nilikua na msichana wa miaka saba ambaye 
nilikuwa nikimtahadharisha kuhusu vyakula hivyi. Kwa mikono yake midogo, alikua 
na boksi la pinki likiwa na vipipi vidogo vidogo ndani yake. Bila choyo chochote, alini- 
pa na mimi kiasi. Nilisema, ‘Sawa, lakini hebu tuangalie ni kipi kilichomo ndani yake 
kwanza.” Hata hivyo, nilikua na ajabu kuona ni jinsi gani maneno yalivyokua madogo 
sana yalikua katika boksi na ilivyokua ngumu kusoma. Katika boksi lile dogo ‘lililokua 
halina hatia kwa kulitizama’ palikuwepo na ladha sita na moja kati ya hizo ilikua ni 
‘aspartam.’ Walikuwa wamefanikiwa kwa kuweka harufu tofauti tofauti na rangi. Kwa 
kifupi, chakula ambacho alikua anakula yule msichana, na kile ambacho alinigawia, 
hakikua kingine isipokua mrundikano wa kemikali tupu. Kwa kuongezea, ilikuwepo 
sentensi iliyoandikwa hivi, “matumizi kupitiliza yanaweza kuleta madhara ya tumbo!” 
ukweli wa Mwenyezi Mungu, ni mtoto gani atakuta boksi la pipi na asilimalize?! 

Vitu hivi vya hatari ambavyo vipo katika zaidi ya pipi ishirini. Endapo ukiangalia 
kwa makini, ina onyo, “jojo, haitakiwi kumezwa!” ni watoto wangapi ambao hawamezi 
jojo zao wakiwa wanakula?! 



153 








SEHEMU 

5 


Mama na Malezi Ya Mtoto 




Watoto wanatumia bidhaa nyingi zenye madhara. Baadhi yake hazifahamiki hata 
na chakula chenye afya. Tini, tende na zabibu haziliwi kwa sababu watoto hawazipen- 
di! Sisi kama watu wazima, tunatakiwa kuwaongoza katika matangazo ya bidhaa mb- 
ovu. Mtoto hujifunza zaidi na zaidi kupitia katika kazi, dhana ya matangazo ambayo 
inajulisha vitu vyenye madhara, tabia na fikra. 

Je, umewahi kudhani ni kwanini watoto hawayapendi matunda ya peponi, tini? 
Je, umewahi kufikiria ni janga gani hilo? Mwenyezi Mungu Mtukufu ametukuza na 
kustahi matunda, wakati watoto husema, ‘yuk.’ Fikiria ni nini kinaweza kuwapelekea 
kwayo.... 

Ni wakati wa kubadilisha tuzo na zawadi zako kutoka katika sukari kwenda kati- 
ka tende kwa mfano unaweza ukasema, “Tizama, hili ni tunda lililopendwa sana na 
Mtume (S.a.w).” jadili faida zake. 

Hakuna muda. Tumechelewa kufahamu kwa kina kuhusu kipi tunapenda na kipi 
watoto wanapenda kula. Ili kuwa na watoto wenye tabia za mbinguni, basi hebu tuwal- 
ishe kutoka katika matunda ya peponi. Kwa vizazi, wakubwa wetu wamekuwa wakizu- 
ngumzia kuhusu ‘vyakula vya halali.’ Je, ni kipi walikuwa wanakimaanisha? Hebu tu- 
weke kila kitu mezani na tufikirie ni kipi walikua wanakimaanisha, tusiweke mawazo 
katika usingizi na tuyalete katika uhai.... 



154 








SEHEMU 

5 


W atoto N a Magonjwa 



MADA YA UTAFITI 



Tizama katika maeneo yanayokuzunguka na chunguza vyanzo vikuu zaidi vya 
magonjwa ambayo huwaathiri watoto. 

^ Ni aina gani za viungo vinavyopatikana katika vyakula viambata vya kuonge- 
zewa, na jinsi viambata hivyo vilivyo na madhara katika afya za watu? Chunguza. 




MJADALA 

-4 


0" Kuna mawazo ya pande mbili pindi linapokuja suala la chanjo. Wazo la upande 
wa kwanza ni kwamba chanjo zina madhara na huharibu mfumo wa kinga. Wazo 
la upande wa pili ni kwamba chanjo ni lazima. Chunguza mawazo ya pande zote 
na fanyeni mdahalo katika makundi mawili. 



Andaa kipande cha ubao kuonyesha magonjwa ya watoto na madhara yake. 


155 


















SEHEMU 

5 


Mama na Malezi Ya Mtoto 


1) Ipi kati ya zifuatavyo ni joto la 
kawaida la nje ya mwili? 

a) 36 b) 37 

c) 39 d) 36.5 

2) Ni ipi kati ya zifuatazo sio njia ya 
kupunguza homa? 

a) Josho la maji ya baridi na ya 
moto. 

b) Kwenda kwa daktari moja kwa 
moja. 

c) Kuweka nguo iliyoloweshwa 
chini ya mikono(kwapani). 

d) Kuweka kitu cha cha baridi na 
kumkanda mwili. 


3) Ni wakati gani homa huwa hatari? 

a) Huwa hatari wakati wote. 

b) Huwa na hatari pindi inapokua 
na hatari ya kupata degedege. 

c) Huwa hatari nyakati za usiku. 

d) Ikiwa homa ni kutokana na vijii 
dudu vya ugonjwa basi huwa ni 
hatari. 


Kutokana na tatizo katika mfu- 
mo wa neva, ni katika ugonjwa 
gani ambao misuli hukaza ghafla 
na bila hiyari na mtu anaweza ku- 
patwa na shida ya kupoteza faha- 
mu kwa muda mfupi? 

a) Homa b) Nimonia 

c) Polio d) Degedege 

5) Ni yapi kati ya yafuatayo ni magon- 
jwa ya watoto wachanga ambayo 
huathiri mapafu? 

a) Degedege na homa 

b) Polio na kuharisha 

c) Nimonia na kifua kikuu 

d) Aleji na homa ya manjano. 

6) Ni hpi kosa kubwa ambalo linaweza 
kuchelewesha kupona kwa maradhi 
ya mtoto? 

a) Kumlazimisha mtoto kula 

b) Kununua kila kitu ambacho 
mtoto anakihitaji 

c) Kumdharau mtoto, ukifikiria 
kwamba anataka tu kuiga. 

d) Kuonyesha umakini usiokua na 
maana na msamaha. 



156 











SEHEMU 

5 


W atoto N a Magonjwa 


7) Ni ipi kati ya zifuatazo imebeba ta- 
arifa za uongo hukusu watoto wac- 
hanga na homa ya manjano? 

a) Homa ya manjano hukua katika 
siku kumi za mwanzo baada ya 
kuzaliwa. 

b) Homa ya manjano inaambu- 
kizwa. 

c) Homaya manjano hutokea kwa 
sababu ya chembechembe za 
njano katika damu. 

d) Homa ya manjano sio vijidudu. 


8) Lengo sio tiba, lengo ni kumpeleka 
mgonjwa sehemu ambayo tiba na 
mazingira mazuri kwa ajili ya tiba 
Ni nini usemi huu unahusu? 

a) Chanjo 

b) Huduma ya kwanza 

c) Aleji 

d) Homa ya manjano 


9) Kipi kati ya vifuatavyo haiharibu 

afya ya mtoto? 

a) Kutumia vyakula vya kusin- 
dikwa. 

b) Kuhisi baridi na kutokwa na 
jasho. 

c) Kuweka katika sabuni zenye 
kemikali na bidhaa. 

d) Kulala wakati anasoma. 


157 









)(►- Q Majibu Ya Sehemu Ya 1 Q -<)( 



I- A 2- C 3- B 4- D 5- A 6- B 7- C 8- C 9- D 10- D 

II- D 12-D 13-B 14-C 15-C 16-A 17-A 18-D 19-D 20-C 



I- D 2- A 3- C 4- D 5- B 6- B 7- C 8- C 9- D 10- D 

II- D 12-C 13-B 14-A 15-C 16-B 17-B 18-D 19-D 20-D 



I- D 2- C 3- D 4- D 5- C 6- C 7- D 8- D 9- B 10- D 

II- A 12-D 13-A 14-D 



I- C 2- B 3- C 4- D 5- A 6- D 7- D 8- D 9- A 10- D 

II- D 12-C 13-D 14-A 15-B 16-C 17-B 18-B 19-D 



1-C 2-B 3-B 4-D 5-C 6-A 7-B 8-B 9-D 







































FORFREEINPDFFORMAT 



YOU CAN OOWNLOAD IN PDF FORMAT 

1300 BOOKS IN 55 LANGUAGES FOR FREE 



Islamic books in different languages are waiting 
for you in PDF format at the web site 



www.islamicpublishing.org 


islamicpublishing.org I BHSdliii 


iERKAM 

ill^triaLKCAriOHS 


























